GRÍSKIR 

HEIMSPEKINGAR 





GUNNAR ÐAL: 


Vera, 11949 

jjgaádnn og íiamlngjan, IjóR 1953 
MM Indlands, 1953 
Þeir spáðtt i sfcjomuriiar, 1954 
Slinsinn og hamiBgf im* 2 a 1954 
Sakmfr6fi> 1957 

Bpámaðnrina (þýdd JJÓ6), 1958 
Okt6berlj6ð, 1959 


Saga heimspekinnar: 

Leitrn að aditi, 1961 
Tveir heimar, 1961 
Líf og danðj 1961 
Hinn hvtti lótiiE, 1962 
Yoga, 1962 

Sex mávorsk heimspeMkórfL 1982 
Grfekír ihomspekíngar. 1982 



GUNNAR DAL 


GRÍSKIR 
HEIMSPEKIN GAR 


ÚR SÖGU HEIMSPEKINNAR 
SJÖUNDA BÓK 



Cíft'ftjHetfnjiVíJ 



Af þessari bók eru útgefin 25 tölusett og 


árituð eintök og er þetta 



eintakið. 






Jppruni vestrænnar heimspeki 


Með fom-Grikkjum táknaði orðið „fílósófía‘‘ 
upphaflega aðeins hollustu við vizkugyðjuna. 

Fílósóf var sá, að sögn Platós, sem „fús var 
að kanna alla þekkingu og leita hennar fullur 
skilningsgleði af óseðjandi fróðleikslöngun“. 
Heimspekingi lýsir hann énnfremur sem 
manni, sem ber virðingu fyrir lífinu og undrast 
leyndardóma þess. Fróðleikslöngun heimspek- 
ingsins var ekki einskorðuð við siðfræði, rök- 
fræði eða „metafysik‘‘. Honum var ekkert óvið- 
komandi, hann átti að leita allrar þekkingar, 
en sannvitur gat hann þó ekki orðið fremur 
en aðrir. 

„Vitra kalla ég þá ekki/‘ lætur Plató Sókra- 
tes segja í „Phaidros“, „það er stórt orð, sem 
sagt verður um guð einn. Vinir vísdómsins eða 


C:c, 


9 



fílósófar er þeirra hógværa og rétta nafn“. 

Mlósóf táknaði því ekki mann, sem öðlazt 
hefur hina sönnu vizku, því að hún var talin 
ofar vitsmunum mannsins, Fílósóf var sá kall- 
aður, sem bar virðingu fyrir þekkingu og sann- 
indum og leitaði þeirra af einlægni og með 
opnum hug. 

Fræðimenn á Vesturlöndum, sem numið 
hafa heimspeki og skráð sögu hennar, telja 
hana nær allir upprunna með Fom-Grikkjum 
og fullyrða, að Þales, sem var samtíðarmaður 
Gautama Búdda og Lao Tze, hafi verið fyrsti 
heimspekingur veraldarsögunnar. Það er trú 
þeirra og kenning, að heimspekin sé upprunn- 
in með vestrænum þjóðum og ekki að neinu 
leyti arfur frá hinum gömlu menningarþjóð- 
um austursins. 

Kenning þessi hefur verið rökstudd á ýms- 
an hátt. Sumir. halda því fram, að án stærð- 
fræði og raunvísinda geti ekki verið um neina 
heimspeki að ræða, og þeir fullyrða, að þessi 
vísindi séu upprunnin með Grikkjum (sjá m. 
a. Greek Philosophy eftir hinn ágæta fræði- 
mann John Burnet). 

Aðrir halda því fram, að saga heimspekinn- 
ar hefjist með Grikkjum, þar sem þeir fyrstir 



þjóða hafi iðkað hermspeki vegna heimspek- 
innar sjálfrar, án sérstaks tilgangs. (Sjá t. d. 
Alf Ahlberg: Filosofiens Historia). Enn aðrir 
segja að í Austurlöndum, Indlandi t. d., séu 
fjöllin of há, fljótin of breið og ströng og skóg- 
amir. og eyðisandarnir of geigvænlegir til að 
fóstra vísindi og heimspeki. Þar halda, segja 
þeir, jarðskjálftar, fellibyljir og rándýr mann- 
inum í stöðugum ótta við náttúruöflin og um- 
hverfi sitt og gera hann fullan hjátrúar og 
ófæran um að leita og finna hina sönnu orsök 
hlutanna. 

í Grikklandi aftur á móti, segja þeir, er nátt- 
úran mildari. Þar gat maðurinn lifað óttalaus 
og leitað hinna sönnu orsaka í friði við nátt- 
úruöflin og guði sína. (H. Buckle og fleiri). — 
Allar eru þessar röksemdafærslur þó nokkuð 
vafasamar. Hin fyrsta er þó veigamest, enda 
boðuð af ýmsum hinna beztu fræðimanna um 
gríska heimspeki og Plató sjálfur er þar kall- 
aður til vitnis um að heimspeki án stærðfræði 
og raunvísinda sé ekki til. 

Augljóst er að allar heimspekilegar hugrenn- 
ingar mannsins hljóta að byggjast á því, sem 
hann veit, eða þykist vita. Hitt er erfiðara að 
fullyrða nokkuð um, hvað af því sem maður- 




11 



inn veit eða þykist vita er hinn rétti grund- 
völlur heimspekinnar. Hvers vegna er það ör- 
uggt að stærðfræði og raunvísindi séu hinn 
eini grvmdvöllur, sem hægt er að byggja heim- 
speki á? Er jafnvel víst að þessi vísindi séu 
sönn þekking? Og hvað Plató sjálfan snertir, 
þá er augljóst, að margt er það í heimspeki 
hans sjálfs, sem ekki byggist á stærðfræði og 
raunvísindum. 

En jafnvel þó við föllumst á að engin heim- 
speki geti verið til án stærðfræði og raunvís- 
inda, er þá öruggt að þetta tvennt sé upprunn- 
ið með Grikkjum? Bumet viðurkennir að 
stærðfræðiþekking og vísindi þurfi ekki að 
vera á háu stigi til þess að þau skapi jarðveg 
fyrir heimspeki. Það er ekki sannfærandi, að 
sú þjóð, sem reisti pýramída, hafi ekki þekkt 
stærðfræði eða stafróf neinna skynsemivís- 
inda. 

Það er staðreynd að Grikkir lærðu að reikna 
út sólmyrkva og þekkja gang himintungla af 
Babyloníumönnum. — Og er það samboðið 
sannleiksást vísindamanns að neita því, að 
Indverjar hafi þekkt stærðfræði, stjömufræði 
og náttúruvísindi fyrir daga Þalesar og hinna 
fyrstu heimspekinga Vesturlanda? Og hvað 


12 



um hin ævafornu menningarríki á Krít? Er 
hægt að fullyrða, að það fólk, sem reisti 
þriggja og fjögurra hæða háar hallir í Faistos 
og í Knossos af ótrúlegu hugviti og tækni, 
hafi ekki kunnað nein vísindi? 

Fræðimenn hafa fyrir löngu kveðið upp 
þann dóm að heimspeki hafi orðið til með 
Grikkjum. Ýmsir þeir sem nú skrifa um þessi 
efni hafa þetta eftir af gömlum vana, þótt rök- 
in fyrir hinu gagnstæða ættu raunar að vera 
öllum ljós. 

Þá er komið að þeirri kenningu, að heim- 
spekin hefjist með Grikkjum vegna þess að 
þeir hafi fyrstir þjóða iðkað h eimspeki vegna 
heimspekinnar sjálfrar, án sérstaks tilgangs. 
Rétt er það að hin foma indverska heimspeki 
t. d. á sér jafnan ákveðinn tilgang. Sá tilgang- 
\ir er einkum tvenns konar: Sjálfsþekking, eða 
leitin inn á við, og rétt breytni eða sókn 
mannsins út á við. Kjami hinnar réttu breytni 
er þar talinn hófsemi, „hinn gullni meðalveg- 
ur‘‘. En á þá grísk heimspeki sér engan sér- 
stakan tilgang? Á véggjum hins mikla Apollos- 
musteris véfréttarinnar í Delfi var skráð: 
„Þekktu sjálfan þig u og „Hóf er á öllu bezt‘‘. 

Þessi kjörorð véfréttarinnar í Delfi urðu síð- 

13 





an kjörorð Sókratesar og Platós og um leið að 
verulegu leyti varð þetta tvennt tilgangur 
grískrar heimspeki, þegar hún reis hæst og 
stóð með mestum blóma. Indversk og grísk 
heimspeki virðist þannig ekki nein andstæða 
hvað tilganginn snertir. Þvert á móti virðist 
ljóst að þar er um nákvæmlega sama tilgang 
að ræða: Sjálfsþekkingu og hófsemi. Þetta 
sameiginlega markmið er e. t. v. engin tilvilj- 
un: Delfiborg er byggð frá Knossos á Krít og 
þaðan bárust því trúarhugmyndir og andi 
þessarar fyrstu andlegu höfuðborgar hins 
gríska meginlands. Jafnvel guðinn Apollo 
(Baldur) sem Grikkir trúðu að gerði Delfi 
helga með nærveru sinni var eins og kunnugt 
er guð Kríteyinga og Grikkir töldu hann hafa 
komið frá Krít til Delfi. í konungshöllinni 
(,,völundarhúsinu“) í Knossos má enn í dag 
sjá á veggjum hennar myndir af helgitákni 
hans, höfrunginum. (Annað helgitákn hans 
var Baldursbráin). 

Höfrungur nefnist á grísku delfin. Þessi borg 
Kríteyinganna á meginlandi Grikklands er 
kennd við guð þeirra og nefnd borg Apollos — 
eða Delfi. Þannig er augljóst að menning Delfi, 
sem varð andleg höfuðborg og helgidómur 

14 


c:cy-.;r 



Grikklands, er komin frá Krít. — Og Krít var 
sjóveldi, sem stóð í nánu sambandi við löndin 
fyrir botni Miðjarðarhafsins en þau aftur við 
allan hinn austræna heim. Það þarf því ekki 
að vekja neina furðu þótt vísdómsorðin á 
veggjum musterisins í Delfi finnist víðar en 
þar, og að tilgangur grískrar og austurlenzkr- 
ar heimspeki sé skyldur. Sú staðhæfing, að 
heimspeki hefjist með Grikkjum vegna þess 
að þeir fyrstir þjóða hafi iðkað heimspeki 
vegna heimspekinnar sjálfrar án sérstaks til- 
gangs, virðist að þessu athuguðu naumast eiga 
sér nægilega traustan grundvöll. 

Loks er rétt að Kta á hina þriðju kenningu 
söguritaranna til sönnunar því að vísindi og 
heimspeki hljóti að vera upprunnin með 
Grikkjum. Hún var eins og áður er sagt á þá 
leið að vegna loftslags og umhverfis geti þetta 
tvennt ekki hafa komið fram í Austurlöndum, 
sérstaklega ekki í Indlandi. Skilyrði fyrir heim- 
speki og vísindum sé fyrst að finna í Grikk- 
landi (Buckle). Þetta er á vissan hátt skyn- 
samleg kenning og vel framsett, en þó vafa- 
söm: Eins og menn vita, þá er Indland líkara 
heimsálfu en ríki, Þar má einnig finna alveg 
jafn friðsæl og frjósöm lönd og Grikkland, þar 

15 





sem maðurinn þarf ekki að vera haldinn sí- 
felldum ótta við náttúruöflin. Og þó þar séu 
einnig rándýr, fellibyljir, jarðskjálftar og ægi- 
legar eyðimerkur — getur þá ekki jafnvel ótt- 
inn og þjáningin orðið anda mannsins til 
nokkurs þroska? Og þó að þar séu torfærir 
skógar og hrikaleg fjöll, er það þá þar með 
sagt að þau hefti mannsandann? 

Hvar reis andlegt flug manna í Grikklandi 
hærra en einmitt þar sem f jöllin voru hrika- 
legust? — Milli hengiflugs Hyamþeia og Par- 
nassostinds voru heimkynui guðsins Dionys- 
osar og rómversku skáldin gerðu það fjall 
síðar að dvalarstað Apollos og menntagyðj- 
aima. Végna hrikaleika þessara fjalla var Delfi 
hin helga borg, reist við rætur þeirra. Á Dikte- 
fjalli áKrít erRea sögð hafa fætt son sinn Seif,s 
föður guða og manna. Til þessa staðar lögðu 
pílagrímar löngum leið sína og tilbáðu Seif í 
hinum hrikalega Diktehelli, þar sem þeir þótt- 
ust sjá mynd guðsins í dropasteinunum. Sag- 
an segir að Minos konungur í Knossos hafi 
numið þar lög af Seifi, hin fyrstu lög vestrænn- 
ar siðmenningar. Og hinir grísku guðir bjuggu 
eins og allir. vita á Olymposfjöllum, hæstu 
fjöllum Grikklands. 

16 





Þannig hafa hin hæstu fjöll Grikklands vak- 
ið hugmyndaflug manna og fengið þá til að 
leita hins óþekkta. Sátt er það að vísu að 
þjóðsagnir og goðafræði eru ekki' heimspeki, 
— en þar sem skáldið fer er heimspekingur- 
inn sjaldan fjarri, því að viðleitni skáldsins 
eins og spekingsins er að skilja og skýrá þá 
tilveru sem það hrærist í og þá leyndardóma, 
sem felast að baki hennar. 

Og ef nu hin hrikalegustu fjöll Grikklands 
hafa orðið til að lyfta mannsandanum, hvers 
vegna ættu þá Himalajafjöll, þótt þau séu 
þrisvar sinnum hærri en Olympostindur, að 
vera mannsandanum fjötur um fót? Og þó að 
þau séu hrikaleg og snævi þakin, þá mætti 
þó einhverjum takast að finna skjól í kyrr- 
látum dölum þeirra. — Og þó að skógamir 
séu torfærir yfirferðar, þá er það ekki nein 
sönnun þess að í einveru þeirra megi ekki leita 
einhverra sanninda. Og að lokum þar sem hin- 
ar fornu bækur Indlands sanna að þar hafa 
blómgazt bæði vísindi og heimspeki fyrir daga 
Þalesar, þá hlýtur þessi kenning að tapa ljóma 
sínum. 

Engin þessara þriggja röksemda fyrir þeirri 
fullyrðingu að heimspeki sé upprunnin með 

17 2 


C:ty 




Grikkjum og að Þales sé fyrsti heimspekingur 
veraldarsögunnar virðist því reist á bjargi 
staðreyndanna. Þvert á móti virðast þær 
byggðar á sandi ófræðimannlegrar óskhyggju, 
sem vanmeta þarf framlag hinna fomu menn- 
ingarþjóða austursins til þess að hægt sé að 
eigna vestrinu einu hin göfugustu fræði 
mannsandans. 

í stað þess að vanmeta menningu hinna 
fomu þjóðá austursins væri öllu réttara að líta 
á hana sem fóstru vestrænnar heimspeki og 
vísinda,. því að mannkynið er ein heild og í 
þróun þess vekur ein báran aðra. Þar skapast 
ekkert úr engu. 



Þales 

Þeir fræðimenn, sem fullyrða að heimspeki 
sé upprunnin með Grikkjum, telja Þales jafn- 
an fyrsta heimspeking veraldarsögunnar. Samt 
er Þales ekki frá Grikklandi sjálfu heldur frá 
borginni Miletos í Litlu-Asíu, en hún liggur á 
mótum austurs og vesturs. Borgin Miletos var 
nýlenda — ekki frá hrnu eiginlega Grikklandi 
heldur frá Krít og var byggð þaðan seint á því 
menningarskeiði, sem kennt er við Minos kon- 
ung í Knossos. Á þeim tímum hafði kríteysk 
menning ekkert að sækja til meginlands 
Grikklands, en stóð í nánum tengslum við 
Egyptaland, Litlu-Asíu og Persíu. Einnig mætti 
ætla, að menningaráhrif hafi borizt til Krítar 
frá hinum fjarlægari Austurlöndum, t. d. Irid- 
landi. Fundizt hafa ýmis líkneski og fomminj- 

19 





ar á Krít, þar á meðal hakakrossinn, sem gætu 
bent á indversk áhrif. Þetta gæti verið tilviljr 
un, en þar sem Krít var sjóveldi má þó ætla, 
að um hana hafi leikið menningarstraumar 
hins foma heims. Nýlendan Miletos var sjó- 
veldi og verzlunarborg eins og fóstra hennar 
Knossos. Veldi Miletos byggist einmitt á því, 
að hún tekur auð og menningu Krítár að erfð- 
um. 

í Miletos, borginni þar sem austur og vest- 
ur mætast, blönduðust saman ólík þjóðemi. 
Ólík lífsviðhorf og ólíkar hugmyndir áttust þar 
við, Þar lærðist mönnum að skilja framandi 
sjónarmið, og sá skilningur gerði mannfólkið 
víðsýnna og umburðarlyndara. Kaupmanna- 
lestir Miletos komu og fóru og þær og farmenn 
hennar héldu til framandi landa og fluttu heim 
með sér nýjar hugmyndir frá Egyptalandi, 
Persíu og víðar að. Ný áhrif knýja menn til 
að endurskoða fyrri sjónarmið. Þau setja rót á 
hugmyndaflug mannsins. Og í þessu róti rísa 
einnig öldur heimspeki og vísinda. —Að Þales 
kemur einmitt fram á þessum stað og tíma, 
sýnir hina eðlilegu framvindu mannsandans 
frá hinum foma, austræna heimi í áttina til 
hinna andlega fátæku Vesturlanda þeirra tíma. 


20 



Það er óhugsandi, að í borg eins og Miletos 
ha£i Þales og vinur hans og lærisveinn Anaxi- 
mander verið einir heimspekinga. Þar hlýtur 
að hafa verið allstór hópur. manna, sem glímdi 
við sömu gátu og Þales, þótt hann í sögu síðari 
tíma mæti sem fulltrúi þeirra. Það. var að 
fomu jafnan til hans vitnað, sem „eins hinna 
sjö vitru manna“. Bæði á Krít og í Austur- 
löndum var talan sjö oftast ekki notuð í bók- 
staflegri merkingu heldur táknaði hún aðeins 
fjölda. Þegar Þales er því sagður „einn hinna 
sjö vitru manna“ er sennilegt að það hafi upp- 
haflega þýtt, að hann hafi verið einn hinna 
mörgu heimspekiriga þeirra tíma, þótt ýmsir 
fræðimenn hafi síðar tekið þetta í bókstaflegri 
merkingu og tilnefnt „hina sjö vitru‘‘ án þess 
að þeim beri saman um hverjir það séu. 

Þales var af höfðingjaættum fæddur í Mile- 
tos um 600 f. K. (almennt talinn uppi 626— 
548 f. K.). Um ævi hans og kenningar vita 
menn lítið með vissu. Sjálfur skrifaði hann 
ekki neitt svo vitað sé (bókin „Stjömufr. fyrir 
sjófarendur‘‘, sem eignuð var Þales, er nú ekki 
talin hans verk) og þekking okkar á honum 
og heimspeki hans byggist því á ritum manna 
sem lifðu eftir hans dag. Þessir rithöfundar 

21 



hafa um hann margar sögur að segja, sögur 
sem lýsa Þales ýmist sem vísindamanni sem 
með þekkingu sinni getur fært sér í nyt auð- 
legð jarðarinnar — eða skýjaglóp, sem rýnir í 
leyndardóma himnanna. Ein sagan lætur hann 
gleyma jörðinni, sem hann gengur á, vegna 
hinna fjarlægu stjama og heimspekingurinn 
fellur í brunn, sem á vegi hans varð. Og hinar 
hagsýnu konur borgarinnar, sem voru vanar 
að sækja vatn í þennan sama brunn, horfa 
hlæjandi á hinn vísa mann — skýjaglópinn, 
sem kenndi að öll tilveran væri vatn! Engin 
furða þótt hann geti ekki gert greinarmun á 
vatninu í brunninum og öðru vatni! En Þales 
stóð þrátt fyrir allt föstum fótum á jörðinni. 
Hann stóð framarlega í stjórnmálum og beitti 
sér fyrir sameiningu hinna 12 borgríkja. 

Þá var hann um skeið ráðgjafi Krössosar 
Lydiukonungs. — Víst má telja að við hirð 
hans hafi Þales kynnzt margvísum kunnáttu- 
mönnum, sem þekkt hafa heimspeki og vísindi 
austursins. Og vísindi og heimspeki var það 
sem Þales leitaði að. Sem vísindamaður er 
hann sagður hafa breytt farvegi Hylasfljóts 
fyrir Krössos konung. Hann er sagður hafa 
reiknað út sólmyrkvann 28. maí 585 f. K. — 


22 



Babyloníumenn og Egyptar kunnu þá list fyrir 
hans dag. Sumir halda því fram að Þales hafi 
ferðazt til Babylon og Egyptalands. En jafn- 
vel þó svo hefði ekki verið, hefði Þales vel get- 
að kynnzt þessum vísindum í Litlu-Asíu vegna 
hins nána sambands hennar og þessara ríkja. 
— Eudemos, sá er fyrstur skrifaði sögu stærð- 
fræðinnar, segir í sögu sinni að Þales hafi 
fyrstur manna kennt Grikkjum geometríu. 
Enginn vafi er á, að Þales hefur a. m. k. þekkt 
stærðfræði Egypta og hann er jafnvel sagður 
hafa vaxið kennurum sínum yfir höfuð og 
kennt egypzku prestunum að reikna út hæð 
pýramídanna eftir skugga þeirra. Hann er 
einnig sagður hafa fundið aðferð til að reikna 
út fjarlægð skipa á hafi úti. 

Hið heimspekilega viðfangsefni Þalesar var 
alveran. Þales komst að þeirri niðurstöðu að 
allt í tilverunni væri af einni rót. Hið fyrsta 
hlaut því að vera hið eina. Ráðgátan mikla, 
sem leysa varð til þess að skilja eðli tilver- 
unnar, var þess vegna: — Hvað var fyrst? 
Hvað er það sem allt er komið frá? 

Hinir sömu fræðimenn, sem telja Þales 
fyrsta heimspeking veraldarsögunnar, fullyrða 
að svar Þalesar við þessum spumingum hafi 

23 





verið: — Vatn. Og með þessu orði „vatn“ hafi 
Þales átt við nákvæmlega sama fyrirbrigði og 
við á öld efnafræðivísindanna eigum við með 
því orði. 

Fræðimennirnir eru vanir að staðfesta þenn- 
an skilning sinn með tilvitnun í rit Aristó- 
telesar og útskýra síðan kenningar Þalesar 
eitthvað á þessa leið: Fyrir daga Þalesar var 
til saga um það, að jörðin sé eyja í hinu mikla 
fljóti Okeanos. Þess vegna hélt Þales, álykta 
fræðimennirnir, að jörðin flyti á vatni. Það 
er haf kringum öll lönd og allt lifandi nærist 
á vatni. Og Þales ályktaði segja fræðimenn- 
irnir: Það er vatn í öllum hlutum. Vatnið guf- 
ar upp og verður að lofti. Vatnið frýs og verð- 
ur að föstu efni. Þess vegna hélt Þales, segja 
fræðimennimir, að allt efni væri umbreytt 
vatn, að vatnið væri upphaflegast og að öll 
tilveran væri því í eðli sínu vatn. Hinir lærðu 
menn viðurkenna að þetta sé bamaleg hug- 
mynd hjá Þalesi og kalla hann því „siðmenn- 
ingarbarnið", sem gerir sínar fyrstu athugan- 
ir á veröldinni. Og þetta er söguritaranum 
einnig hagkvæmt til að ná hinni réttu stíg- 
andi í sögu sína, því að frá hans sjónarmiði 
eru „vorir tímar“ ævinlega tindurinn sem 



heimurinn er skoðaður af. — Það hefur enn 
ekki verið sannað að hugsuðir fyrri alda hafi 
alls staðar rist til muna grynnra en nú gerist. 
Vísindin halda því fram að mannshöfuð fari 
stækkandi með auknum þroska — en hvers 
vegna var þá heilabú Krómagnonmannsins t. 
d., sem. lifði fyrir 20.000 árum, þriðjungi 
stærra en höfuð okkar sem lifum á 20. öldinni 
eftir Krists burð? 

Fyrsta skilyrðið til að skilja heimspekinga 
fornaldarinnar er að menn berí fulla virðingu 
fyrir vitsmunum þeirra og trúi því, að þeir 
hafi verið a. m. k. næstum því eins skynsam- 
ir og við erum sjálf. Þales, eins og fyrr segir, 
skrifaði aldrei neitt sjálfur og gæti því auð- 
veldlega hafa verið freklega misskilinn af ýms- 
um fræðimönnum síðari tíma, því að eins og 
Bertrand Russell segir einhvers staðar: 
„Heimskingjarnir fara aldrei rétt með orð vit- 
urs manns“! Á þetta ekki sízt við um þann 
sem fjallað hefur fyrir árþúsundum um hin 
dýpztu rök og jafnvel talað í líkingum, eins 
og þá er jafnan háttur manna. Til að skilja hið 
heimspekilega vandamál Þalesár er ekki nóg 
að skýra það í ljósi vísinda og kenninga sem 
fyrst komu fram jafnvel löngu eftir hans daga, 

25 





þvert á móti verða menn að þekkja og skilja 
fortíð Þalesar og þann andlega jarðveg sem 
heimspeki hans er sprottin úr. 

Þales skildi, eins og áður er sagt, hina heim- 
spekilegu nauðsyn þess að líta á tilveruna sem 
einingu. Þess vegna leitaði hann þess innsta; 
þess sem allt er komið frá og spurði: Hvað 
var fyrst? Hvað er alveran? — Til eru þeir 
sem telja, að heimspeki hefjist með þessari 
spumingu Þalesar. En þessi spurning var þó 
engan veginn ný í hinum forna austræna 
heimi, og henni hafði verið svarað þar löngu 
— jafnvel árþúsundum — fyrir daga Þalesar. 
Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að 
þekkja lausn hinna mestu menningarþjóða 
fornaldarinnar á þessu vandamáli Þalesar. 

Egypzku heimspekingarnir, sem skráð hafa 
helgiritið „Memfis s j ónleikurinn“ (Memfis 
var hin forna höfuðborg Egyptalands) glíma 
í þessu riti við sama vandamál og Þales. Þetta 
rit er talið skráð af egypzkum prestum frá 
Heliópólis (Sunnuborg), um 2500 fyrir Krists 
burð, eða næstum tveimur árþúsundum fyrir 
tíð Þalesar. Á 8. öld f. K. lét konungurinn Sha- 
baka höggva texta hinna fornu papírusblaða 
í svartan stein til að varðveita betur hið foma 

26 


C:< 



rit. Síðar var þessi steinn notaður sem myllu- 
steinn, og hefur því textinn máðst sums stað- 
ar, svo að fræðimenn í British Museum geta 
þar nú aðeins séð brot hins upphaflega texta. 
Ljóst er þó af þessum texta og fleiri fornrit- 
um, að svar hinna egypzku heimspekinga við 
spurningu Þalesar er það, að andinn sé fyrst- 
ur og hans sé mátturinn til að skapa: — Patah, 
guð sköpunarinnar, er sagður „hjarta' og 
„tunga“ guðanna. Hjartað táknar andann, 
tungan (eða orðið) sköpunina. Allt í tilver- 
unni er það sem „hjartað hugsaði og tungan 
bauð“ (Memfis sjónleikurinn). Þannig hugsar 
andinn hið skapaða, veröldina, og síðar kem- 
ur fram í textanum, að eftir að andinn skapar 
veröldina, þá er hann í henni og stjórnar henni. 
Þetta minnir óneitanlega mjög á hið fræga 
upphaf Jóhannesarguðspjalls, engu síður en 
önnur setning úr þessu riti (Memfis sjónleikn- 
um) „og þannig var Patah ánægður eftir að 
hafa skapað alla hluti og hvert guðlegt orð“, 
minnir á frásögn Gamla testamentisins um 
sköpun heimsins. Gera verður ráð fyrir, að á 
dögum Þalesar sé þetta rit alkunnugt, þar sem 
það er í tízku hjá konungum og valdamönnum. 

Löngu fyrir daga Þalesar höfðu indverskir 


27 



heimspekingar glímt við vandamál hans og 
birt niðurstöður sínar. — Að þeirra dómi er 
andinn fyrstur og hefur ekki aðeins skapað 
allt, heldur er allt (orka og efni) andi á 
ákveðnu stigi, eða mismunandi birting hans: 
Andinn í tilverunni er á mörgum stigum. (Þó 
að talað sé um hin sjö stig anda, orku og efn- 
is, þá táknar talan sjö hér sennilega aðeins 
fjölda, eins og algengt var) . En jafnvel á sínu 
hæsta stigi býr andinn yfir eigind orkunnar 
og getur skapað orku eða umbreytzt í orku. 
Orkan er einnig talin vera á mörgum stigum, 
en öll orka getur umbreytzt í efni. Þannig er 
orka og efni frá andanum komið og er andi í 
umbreyttri mynd eða andi á ákveðnu stigi. 
Vegna þess að andinn er í orkunni og efninu 
heldur hann öllum taumum tilverunnar í hendi 
sér og einmitt það er skýringin á því, hvers 
vegna um vit og samræmi er að ræða í veröld- 
inni. — Þannig er svar hinna indversku heim- 
spekinga í fyllsta samræmi við skilning hinna 
egypzku. — Og einmitt þetta, að andinn sé 
fyrstur, mun vera svar hins foma austræna 
heims við vandamáli Þalesar, einnig hjá a n d- 
ans mönnum í ísrael, ef þeir eru rétt skildir. 
Svar þeirra er okkur bezt kunnugt af upphafi 

28 


C:cyr 



Jóhannesarguðspjallsins, er var skrifað á 
grísku og sérstaklega ætlað grískum lesendum 
og verður því að gefa skýringar á heimspeki- 
legum vandamálum. Ætla verður, að hið fræga 
upphaf Jóhannesarguðspjallsins sé í samræmi 
við niðurstöður hinna gömlu spámanna og 
andans manna ísraels, og er sennilegt, að þeir 
hafi þekkt „Memfis sjónleikinn”. En hvert er 
þá svar Jóhannesarguðspjallsins við vanda- 
máli Þalesar? — „í upphafi var orðið, og orðið 
var hjá guði, og orðið var guð‘‘. í fyrstu kann 
þetta að virðast allkynleg málsgrein. Pram- 
setning hennar er í gömlum austurlenzkum 
heimspekistíl. Sama orðið er þrítekið í þrem- 
ur setningum, Þeirri aðferð er oft beitt í aust- 
urlandaheimspeki, þegar orð hefur margs kon- 
ar merkingu og höfundurinn vill leggja ríka 
áherzlu á í hvaða merkingu hann noti orðið, 
svo að boðskapur hans verði ekki misskilinn. 
Þeir, sem óvanir eru orðnir þessari framsetn- 
ingu, geta þó auðveldlega misskilið höfundinn 
og fundizt hann bæði grunnfær og skorta rök- 
rétta hugsun. — „I upphafi var orðið‘‘. — Þarf 
ekki að hugs^ áður en talað er? — Hlýtur þá 
ekki hugsunin að vera til á undan orðinu? Og 
á hugsunin sér ekki einhvern grundvöll, and- 

29 


C:< 




ann eða guðdóminn? Er hann þá ekki orsök 
hugsunarinnar? Og enn óljósara og óheim- 
spekilegra verður framhaldið þegar okkur er 
sagt að orðið verði hold. Þeir egypzku og ind- 
versku hefðu sagt, að andinn hefði orðið hold. 
Höfundur Jóhannesarguðspjalls á þó, þegar 
betur er að gáð, við það sama. Þessi umrædda 
málsgrein Jóhannesarguðspjalls birtist aðeins 
í óheimspekilegum búningi vafasamra þýðinga. 
Á grískunni stendur: í upphafi var logos, o. 
s. frv. Mörg orð yfir guðfræðileg og heimspeki- 
leg hugtök í grísku eru eins og kunnugt er 
tökuorð úr pali, sanskrít og hebresku. Þetta 
orð, logos, er til á öllum þessum þremur tung- 
um. Á pali og sanskrít táknar orðið sjálfan guð- 
dóminn eða hinn skapandi mátt hans. í hebr- 
esku hefur orðið svipaða merkingu. Þar táknar 
það hina guðlegu vizku, sem veröldina skapaði. 
í grísku kemur orðið logos fyrst fyrir hjá 
heimspekingnum Herakleitos á 5. öld f. K. Þar 
hefur orðið svipaða merkingu og í sanskrít og 
hebresku: Hin guðlega vizka, sem skapar og 
stjórnar öllum hlutum gegnum allt. Herak- 
leitos og aðrir grískir heimspekingar þóttust 
sjá vit og samræmi í sköpun veraldarinnar. 



Logos, sá máttur guðdómsins, sem þessari 
sköpun veldur, fer þess vegna um leið að þýða 
heimssamræmi og rökrétt samhengi (logik). 
Hið rökrétta samhengi í hugsun mannsins birt- 
ist þegar bezt lætur í ræðu hans og riti. Þess 
vegna fékk orðið logos einnig merkinguna rit- 
háttur eða framsetning. Og þar sem ritháttur 
og framsetning er byggt upp af orðum, fékk 
logos einnig hina nýjustu merkingu sína, — 
orð. „í upphafi var logos“ útleggja guðfræð- 
ingamir: í upphafi var orðið. Logos er þar þýtt 
eins og það væri notað í sinni síðustu og af- 
leiddustu merkingu. í upphafi Jóhannesarguð- 
spjalls er þó orðið logos greinilega notað í 
hinni upphaflegu, réttu og heimspekilegu 
merkingu. Sú heimspeki, sem þessi ritningar- 
grein flytur, er því þessi: 1) í upphafi var lo- 
gos: í upphafi var hin guðlega vizka, sem er 
orsök veraldarinnar. 2) Og logos var hjá guði: 
Sköpunarmátturinn er eiginleiki guðdómsins. 
3) Og logos var guð: Þetta tvennt er eitt og 
hið sama, logos, orsök veraldarinnar, er guð- 
dómurinn, andinn. Og nú er auðveldara að 
skilja hvað átt er við með því þegar sagt er, 
að logos hafi orðið hold: Andinn, guðdómur- 


31 



inn skapar veröldina og þar sem tilveran er 
af einni rót, þá er hann í veröldinni og er 
veröldin. 

Þannig virðast andans menn ísraels hafa 
komizt að svipaðri niðurstöðu í þessu vánda- 
máli Þalesar og Egyptar og Indverjar: í upp- 
hafi var andinn (guðdómurinn) og frá hon- 
um er komin þessi veröld orku og efnis. Þetta 
var sameiginlegt austrænni heimspeki og þetta 
er sá jarðvegur, sem hið heimspekilega við- 
fangsefni Þalesar er sprottið úr. 

Vegna hins nána sambands Miletos og Litlu- 
Asíu yfirleitt við hinn austræna heim, vegna 
aðstöðu Þalesar til að umgangast hina lærð- 
ustu og vitrustu menn og vegna lærdóms og 
gáfna hans sjálfs, mætti vel ætla að Þales hafi 
þekkt þessa heimspeki — jafnvel flestum bet- 
ur þar sem hann með samtíð sinni í hinum 
gríska heimi þótti lærðastur og vitrastur 
manna. — Allir, sem skrifað hafá sögu heim- 
spekinnar, hafa það hver eftir öðrum, að Þales 
hafi kennt að vatnið væri upphaf og „frum- 
efni“ tilverunnar, og að tilveran væri í eðli 
sínu vatn á mismunandi stigi. Ástæðan til 
þessa er m. a. þau ummæli, sem fræðajötunn- 
inn Aristóteles lét falla um heimspeki Þalesar. 


C:py 


32 



Aristóteles segir Þales hafa haldið því fram, 
að vatnið væri „hin efnislega orsök allra 
hluta“. En er öruggt að þessi orð Aristótelesar 
um Þales séu óyggjandi? Eftir Þales liggur 
ekkert rit um heimspeki hans. Aristóteles verð- 
ur að byggja á sögusögn annarra. Hann verð- 
ur að geta sér til, hvað Þales hafi verið að 
fara og þessar getsakir mótast greinilega af 
kenningum og röksemdum, sem koma fyrst 
fram eftir dag Þalesar, og eru í tízku um þær 
mundir sem Aristóteles og hans menn útskýra 
heimspeki Þalesar. Og valt er að treysta því, 
að Aristóteles fari rétt með, þegar hann segir 
að Þales hafi talað um vatnið sem „hina efnis- 
legu orsök allra hluta“, vegna þess m. a., að 
jafnvel þetta hugtak, „hin efnislega orsök‘ f , 
sem er einkennandi fyrir heimspeki Aristótel- 
esar sjálfs, er ekki til á dögum Þalesar, þar 
sem Þales og heimspekingar Miletos telja ekki 
ástæðu til að greina milli anda og efnis sem 
tveggja fjarskyldra hluta, eins og gert var á 
dögum Aristótelesar. Jafnvel orðið vatn í 
þeirri þröngu og efnislegu merkingu, sem það 
orð er nú notað í, var heldur ekki til á dögum 
Þalesar. Það orð, sem á dögum Þalesar var 
notað um vatnið, merkir ekki aðeins vatn, 


33 


3 



gufu og ís, það var einnig notað um mistur, 
loft og ljósvaka. Merking þess náði frá djúp- 
um hafsins að mörkum hins yfirskilvitlega, og 
það sem gerði merkingu þess dýpri og víðtæk- 
ari var, að á þessum tímum var vatnið allt 
frá landi Lao Tze til landanna við botn Mið- 
jarðarhafsins talið tákn andans og guðdóms- 
ins og hins óræða, sem orð ná ekki yfir, en 
reynt var að tákna með líkingum: — í ísrael 
var vatnið eins og kunnugt er tákn guðdóms- 
ins og fæðingarinnar til hins andlega lífs, — 
og með kristnum þjóðum eru böm enh í dag 
vatni ausin og skírð „í nafni föðurins, sonar- 
ins og heilags anda‘‘. — I Rig-Veda hinni ind- 
versku er talað um „hin miklu vötn“ (and- 
ann), sem ríktu „í upphafi“ og bera í sér frjó- 
anga alls þess, sem skapað er, var og verður. 
Hér táknar vatnið hið sama: andann, guðdóm- 
inn. í Egyptalandi var guð fljótsins (Nílar) 
guð frjósemi og sköpunar og vatnið var því 
tákn hans. Jafnvel í hinu fjarlæga Kínaveldi 
glímdi samtíðarmaður Þalesar, Lao Tze, við 
sömu gátu og hann. Lao Tze er að vísu yngri 
en Þales (fæddur 604 f. K.) og því ekki um 
nein áhrif að ræða frá Lao Tze. En vandamálið, 
sem Lao Tze tók til meðferðar, og líkingarnar, 


34 



sem hann notar, eru éldri en hann. Viðfangs- 
efni Lao Tze var nákvæmlega hið sama og 
Þalesar: „Hvað er fyrst“ og „hvað er hið 
eina“? Fræðimennimir segja, að Þales hafi 
svarað: „vatn‘‘. Lao Tze svaraði: „taó‘‘. En áttu 
þeir ekki báðir við eitthvað svipað? Orðið 
„taó“ hafði ekki síður djúpa og víðtæka merk- 
ingu en lausnarorð Þalesar. „Taó“ er útlagt 
með: „guð“, „náttúra“, „logos“, „heimssam- 
ræmi“ :— og samt hafði orðið /,taó“ enn dýpri 
merkingu, því að það „taó“, sem orð nær yfir, er 
ekki hið eilífa, sanna „taó‘‘. Hugtakið er í 
innsta eðli sínu órætt eins og guðdómurinn 
gagnvart skilningi mannsins. Það, sem orð nær 
ekki yfir, er oft reynt að tákna með einhverju 
í hinni ytri tilveru. Táknin, sem Laó Tze not- 
aði (og hann er auðvitað ekki upphafsmaður 
þess, heldur eru þessi tákn miklu eldri) var 
himinninn (loftið) og vatnið. Orðið, sem Þales 
notaði sem lausnarorð hinnar sömu gátu, 
þýddi bæði loft og vatn, eins og fyrr er sagt. 
Söguritararnir halda, að Þales hafi átt við með 
því að vatnið væri „hin efnislega orsök allra 
hluta“, að öll tilveran væri vatn á mismunandi 
stigi. En er víst að Þales hafi verið eins barna- 
legur í heimspeki sinni og fræðimennirnir 

35 


CrtynsnsO 



halda? Er ekki þegar öllu er á botninn hvolft 
líklegra að Þales hafi aðeins táknað hið innsta 
eðli tilverunnar með vatninu, sem er mýkst 
allra hluta, en jafnar þó f jöllin við jörðu, vatn- 
inu, sem nærir allt líf, vatninu, sem fellur til 
jarðar og rís til himins og táknar hina miklu 
hringrás margbreytilegrar veraldar, sem þó á 
sér eitt upphaf og er af einni rót? 

Á það skal að lokum bent, að ef Þales hefði 
í raun og veru kennt að vatnið væri „hin 
efnislega orsök tilverunnar“, hefði hann hlotið 
að hafna í efnishyggju, þar sem hann kenndi, 
að tilveran væri ein heild, runnin af einni rót. 
En nú er Þales þvert á móti sagður hafa kennt 
„að tilveran væri full af guðum“. Þessir „guð- 
ir‘ Þalesar eru að vorri hyggju ekki vatn á mis- 
munandi stigi, — heldur andinn á sínum 
mörgu stigum í og að baki tilverunnar. Hann 
táknar aðeins hinn óræða guðdóm með því 
tákni,sem austurlandaþjóðir voru vanar að 
tákna hann með: vatninu. Þetta fær enn nýja 
staðfestingu í kenningum Anaximanders, sem 
ritaði bók, sem enn eru til slitur af, um lífs- 
skoðun sína. Anaximander var lærisveinn 
Þalesar og eftirmaður háns í ríki heimspekinn- 
ar. Engin ástæða er til að ætla, að heimspeki 

36 


CtiyrtjríNíntfe 



Anaximanders sé ekki í fullu samræmi við 
heimspeki Þalesar, en ef til vill hefur Anaxi- 
mander uppgötvað hve varasamt það getur 
verið að tala í líkingum við hinn vestræna 
heim. í bók sinni ræðir hann hvergi um „efn- 
islega orsök“. Þvert á móti er því þar haldið 
fram, að hinn ótakmarkaði og óræði guðdóm- 
ur sé upphaf allra hluta. 


37 





Anaximander 

Anaximander (fæddur í Miletos í Litlu- 
Asíu 611 f. K.) skrifaði bók um heimspeki sína 
og vísindi. Það rit er það fyrsta sem skráð er 
á gríska tungu í óbundnu máli og um leið 
fyrsta heimspekirit Vesturlanda. Af því slitri 
sem varðveitzt hefur af þessari bók Anaxi- 
manders, „Um náttúruna*', er ljóst að hann 
kenndi ekki, að neitt sérstakt efni sé upphaf 
náttúrunnar. Það sem öll veröldin og allar 
veraldir eru komnar frá nefndi Anaximander 
„hið ótakmarkaða“ og hið óræða, einmitt 
vegna þess að það verður ekki greint sundur 
og er samnefnari alls. Allt efni hvílir að vísu 
í „hinu ótakmarkaða" og er frá því komið, en 
með því er ekki sagt að Anaximander hafi álit- 
ið það vera eingöngu efni. Líkt og lærifaðir 

38 





hans Þales dró Anaximander ekki skýra línu 
milli anda og efnis, eins og síðar var gert: í 
„hinu ótakmárkaða" er allt, einnig orka og 
andi. Þannig verður heimspeki Anaximanders 
í fyllsta samræmi við heimspeki læriföður hans 
Þalesar og allan þann andlega jarðveg sem 
heimspeki þeirra er sprottin úr: í upphafi var 
andinn. 

Það er hlutverk Anaximanders að halda 
áfram vísindum og heimspeki læriföður síns 
og útskýra hvernig náttúran, hin sýnilega ver- 
öld fyrirbrigðanna, skapast úr „hinu ótak- 
markaða‘‘. — Anaximander þóttist sjá, að líf- 
ið og náttúran birtist alls staðar í andstæðum. 
Hinn ytri heimur fyrirbrigðanna hefur skap- 
&zt í andstæðum, ályktaði hann. Andinn er 
ekki hin sýnilega tilvera fyrirbrigðanna. Fyrst 
þegar hann birtist á stigi orkunnar hefst sköp- 
un hinnar ytri veraldar. Orkan er eldurinn. 
Þess vegna kennir Anaximander, að hitinn sé 
það fyrirbrigði, sem fyrst aðgreinist frá „hinu 
ótakmarkaða". — Og um leið skapast and- 
stæða hans kuldinn. í stjömum himinsins sjá- 
um við glitta í frumeldinn, áleit Anaximander. 
Þegar frumeldurinn vermir veröld kuldans 
sem umlýkur hann, myndast frumþokan (hið 



raka) og uxn leið andstæða hennar, hið þurra. 
Þannig skapast allir hlutir í andstæðum. 

Frá „hinu ótakmarkaða“ rísa ótal veraldir, 
sem þó hverfa allar aftur til upphafs síns. 
Þannig er tilveran eilíf hringrás, knuin áfram 
af duldum öflum, sem jafiivel guðirnir verða 
að lúta. 

Sem vísindamaður kenndi Anaximander, að 
jörðin ætti sér enga undirstöðu og væri um- 
lukt lofti. Hins vegar hafði hann engin tök á 
að þekkja lögun hennar eða stöðu í geiinnum. 
Hann taldi að hún mimdi vera eins og trumba 
í laginu og væri miðdepill alheimsins. Ásamt 
vini sínum og samborgara Hekataios kortlagði 
Anaximander fyrstur Grikkja himin og jörð. 

Hinár fyrstu lífverur urðu til í sjó. Síðar, 
er tímar liðu, hófu sumar tegundir þeirra land- 
nám og aðlöguðu sig nýjum lífsskilyrðum. 
Þannig verður, sagði Anaximander, þróun 
mannsins rakin til fiska. 


40 


Ct( 



Anaximenes 

Anaximenes (588—524 £. K.) er ygnstur 
heimspekinganna þriggja í Miletos. Hann er 
sagður hafa verið lærisveinn Anaximanders og 
eins og hann skrifaði Anaximenes bók um 
heimspeki sína. Af henni hefur varðveitzt að- 
eins brot eitt. 

Eins og söguritararnir halda því fram að 
Þales hafi kennt að „hin efnislega orsök“ til- 
verunnar væri vatn, eins og. þeir telja að „hið 
ótakmarkaða“, sem Anaximander kenndi að 
væri upphaf tilverunnar, merki aðeins ein- 
hverja óskilgreinda efnisblöndu, eins staðhæfa 
þeir að Anaximenes hafi kennt að tilveran 
væri loft. 

Algengt var, eins og fyrr er að vikið, að tala 
um himininn og loftið sem tákn andans. An- 

41 





aximenes notar orðið „loft“ um það sem hann 
telur uppistöðu og ívaf allrar tilveru. En þetta 
orð, „loft‘‘, notar Anaximenes sízt af öllu í 
okkar efnafræðilegu merkingu. Þegar hann 
fullyrðir að sál mannsins sé „loft“, þá sannar 
það aðeins að hann notar orðið „loft‘‘ sem tákn 
þess, sem menn nú almennt kalla anda. Þetta 
verður enn ljösara, þegar Anaximenes segir, 
að „loftið“ sé líf, og að það sé gætt sköpunar- 
mætti og vitsmunum, og að það sé hinn leyndi 
máttur í allri tilverunni og að baki hins sýni- 
lega. Anaximenes notar aðeins orðið „loft“ til 
að tákna með því logos eða heimsandann. 
Söguritararnir virðast því skilja Anaximenes 
óþarflega bókstaflega, ekki sízt þar sem sú 
merking orðsins loft sem þeir venjulega eigna 
honum var alls ekki til á hans dögum. Betur 
virðist landi hans og lærisvéinn Díógenes frá 
Apolloníu á Krít hafa skilið, hvað Anaximenes 
átti við með „lofti“. Hann reit bókina „Um 
náttúruna‘‘, sem Simplicius vitnar í, en er glöt- 
uð nú. Á þessum tilvitnunum verður þó séð, 
að Díógenes telur einnig að „loft“ sé upphaf 
allra hluta og heldur fram hinu sama og An- 
aximenes. Þar ber „loft‘‘ ekki efnafræðilega 
merkingu heldur þýðir það hjá honum and- 


C:p, 


42 



ann, sem skapar allt, sem viðheldur öllu, nær- 
ir allt, einnig hugsun og líf mannsins. í mann- 
inum er það sálin, í tilverunni allri er það 
heimsandinn. Um andann, sem er honum 
órætt hugtak, verður þó að nota eitthvert orð 
og orðið sem hann notar er „loft“, en hann 
gefur því um leið þá merkingu að eftir mál- 
venju okkar tíma er villandi að þýða það með 
öðru en andi. Hugtak hans felur í sér líf og 
vitsmimi, hugtak okkar (loft) hvorugt. Þann- 
ig bregður kenning lærisveinsins Díógenesar 
birtu yfir hina raunverulegu kenningu Anaxi- 
menesar. Aðeins í þessu ljósi er hægt að öðl- 
ast skilning á þeirri meginkenningu Anaxi- 
menesar, að allt sé „loft á ákveðnu þéttleika- 
stigi“: Öll tilveran sé ein heild, en hið eina 
birtist á mismunandi stigum (þéttleika) og 
þess vegna virðist okkur um heim margbréjrti- 
leikans vera að ræða. — Hin raunverulega og 
heimspekilega ástæða til þess að Anaximenes 
kýs að kalla andann „loft“ er sú hugmynd hans 
að lífið og tilveran sé eilíf hringrás, „andar- 
dráttur hins eilífa'. Útöndun hins eilífa er 
sköpun veraldarinnar, innöndunin það að ver- 
öldin hverfur aftur til upphafs síns. Þessi and- 
ardráttur lífsins er meira en efni. Hann er 

43 


C:p,v>: 



fyrst og fremst hinn innsti andi sem felur í 
sér orkuna og efnið, alla hina ytri tilveru, líkt 
og fræ, sem felur í sér alla þá eiginleika sem 
af því síðar vaxa. Þessi. andardráttur („loft- 
ið“) er því í eðli sínu andinn sem skapar ver- 
öldina, býr í henni og heldur henni við. 

Fyllsta samræmi virðist því ríkja innbyrðis 
milli heimspekinganna í Miletos og milli þeirra 
og hinna austurlenzku hugmynda, eins og eðli- 
legt mætti þykja. Heimspekin stekkur ekki, 
eins og gyðjan Pallas Aþena, fullsköpuð út úr 
höfði þessara manna sem taldir eru fyrstu 
heimspekingar Vesturlanda. Hún á sér sína 
fortíð, og þar hefur hún sums staðar risið jafn- 
hátt eða hærra. Þess vegna er ástásðulaust að 
líta á upphaf grískrar heimspeki sem einhverja 
stökkbreytingu í sögu mannsandans, þar er að- 
eins um að ræða tiltölulega hægfara þróun 
menningarinnar á vesturleið. Söguritarar 
framtíðarinnar gerðu því rétt í að hefja heim- 
spekisögu sína að minnsta kosti 3000 árum 
fyrr en nú tíðkast og hefja hana með heim- 
speki hinna fornu menningaiþjóða austurs- 
ins. 

Viðfangsefni hinna fyrstu heimspekinga 
Grikkja var: Hvað var fyrst ? Hvað er það sem 




44 



allir hlutir eru komnir frá og er í öllum hlut- 
um, þar sem tilveran er ein heild? Hér hefur 
verið reynt að sýna fram á að þeir sem ritað 
hafa sögu heimspekinnar og fullyrða að heim- 
spekingarnir í Miletos hafi svarað: 1) vatnið, 
2) óskilgreind efnisblanda, 3) loftið, — hafi 
farið villir vegar og útskýrt kenningar þessara 
fornu heimspekinga í ljósi hugmyndakerfis, 
sem varð sérkennandi fyrir Vesturlönd síðari 
tíma, en ekki var til í tíð heimspekinganna 
þriggja í Miletos. Fræðimennirnir fullyrða að 
þessir gömlu heimspekingar séu að leita að 
hinni „efnislegu orsök‘‘ tilverunnar, en þeir 
greindu efnið alls ekki frá andanum og svara 
spurningunni á sama veg og hinir fornu djúp- 
hyggjumenn sem voru fræðarar þeirra: í upp- 
hafi var andinn. 


45 


C:cy.;f<:d 



Pyþagóras 

Heimspekin átti ekki lengi griðastað í Mile- 
tos. Árið 496 f. K. lögðu Persar hana undir sig 
og borgin varð logum eyðileggingarinnar að 
bráð. Auður hennar og veldi urðu. að ösku og 
reyk ■— aðeins andinn lifði, andi heimspekinga 
hennar, sem barst þaðan til annarra borga og 
landa og vakti þar þær öldur á hafi sögunnar, 
sem enn falla að flestum ströndum. 

Anaximander, sá er virðist hafa verið fjöl- 
hæfastur og margfróðastur heimspekinganna 
þriggja í Miletos, dvaldist um skeið við hirð 
einræðiskonungsins Polyki'atesar á eyjunni 
Samos sem næst er Litlu-Asíu allra hinna 
grísku eyja. Polykrates gekk í bandalag við 
Amasis konung Egypta og drottnaði yfir haf- 
inu. Hann safnaði að hirð sinni skáldum og 
vitringum. Einn þeirra var Pyþagóras. 

46 





Hinn sögulega Pyþagóras er erfitt að 
þekkja. Sjálfur skrifaði hann aldrei neitt, en 
eignaðist fjölda nemenda og stofnaði bræðra- 
lag það, sem við hann er kennt. Hvað af kenn- 
ingum Pyþagóringa, eins og Aristóteles kallar 
þá, er komið frá meistaranum og hvað frá sam- 
verkamönnum hans og lærisveinum jafnvel 
eftir hans dag er erfitt að vita. — Um Pyþa- 
góras sjálfan eru sagðar sögur þar sem hann 
er gerður ekki aðeins mikill vísindamaður 
heldur um leið meistari, sem þekkir leyndar- 
dóm hins yfirskilvitlega og gerir kraftaverk. í 
þessum sögum er hann sagður hafa getað birzt 
samtímis á tveimur stöðum, fjarlægum hvor 
öðrum, og kennt lærisveinum sínum. Hann er 
látinn geta stjórnað villidýrum, talað við höf- 
uðskepnurriar og hlustað á söng himnanna. 
Slíkár sögur ganga ekki um hversdagsmann. 
Vegna hinna sérstæðu vitsmuna hans, er lík- 
legt að honum hafi á fullorðins aldri verið 
gefið nafnið Pyþagóras. Það væri einkennileg 
tilviljun, ef þetta væri skírnarnafn hans, þar 
sem Pyþagóras merkir: sjáandi eða spámað- 
ur. Hafi hann fengið þetta nafn sem viður- 
nefni, sem líklegra verður að teljast, mætti 
ætla, að honum hafi þótt nafnið fullyfirlætis- 


47 



legt um þann, sem leitar hinna miklu sann- 
inda í auðmýkt hjarta síns. Pyþagóras hefði, 
ef þetta ér rétt athugað, þess vegna haft alveg 
sérstaka ástæðu til að finna upp nýtt orð til 
að nota um sig og sína líka. Og nú vill svo til 
að menn vita, að það var einmitt það, sem 
hann gerði. — Og hið nýja orð sem hann býr 
til og notar fyrstur manna er hið fræga orð 
fílósóf. Pyþagóras merkir sjáandi, eða sá, sem 
hefur öðlazt hina æðri vizku. En hvað átti 
meistarinn við með þessu nýja orði: fílósóf; 
vinur vísdómsins? — Aðeins það, að hann tel- 
ur sig ekki hafa öðlazt hina æðri vizku,: en bor- 
ið lotningu fyrir henni og leitað allrar þekk- 
ingar: — Maður að nafni Leontíus snýr sér að 
Pyþagórasi og spyr: — „Hver er iðn þín?“ „Ég 
stunda enga iðngrein“, svaraði Pyþagóras. „Ég 
er fílósóf“. Leontíus hefur aldrei heyrt þetta 
nýja orð og innir eftir merkingu þess. Og Pý- 
þagóras svarar: „Lífi manna má líkja við 
Olympíuleikana. Þangað fara sumir til að leita 
sér frægðar og lárviðarsveiga. Aðrir fara þang- 
að til að kaupa og selja og afla sér fjár. Hinir 
þriðju leita þar hvorki frægðar né fjár. Þeir 
koma þangað til að njóta hins mikla leiks og 
kynnast öllu, sem fram fer. Við yfirgefum á 

48 





sama hátt ættland okkar, sem er himnaríki, og 
höldum til jarðarinnar, þar sem svo margir 
leita auðsins og svo fáir snúa baki við ágimd 
og hégóma, til þess að reyna að skilja lífið og 
tilvervma u . 

Pyþagóras er fæddur á eyjunni Samos ein- 
hvem tíma á árunum milli 580—570 f. K. Sag- 
an segir, að hann hafi verið víðförull og numið 
leynd fræði í Egyptalandi og Babylon. Um 
þetta er fátt hægt að segja með vissu vegna 
þeirrar hulu, sem hvílir svo víða ýfir ævi 
Pyþagórasar. Til að kynnast austurlenzkum 
fræðum hefði honum þó jafnvel ekki verið 
nauðsynlegt að yfirgefa heimaland sitt. Samos 
stóð í hans tíð í nánu sambandi við Egypta- 
land, Krít og Miletos og þau aftur við allan 
hinn austræna heim. 

Árið 529 f. K. fór Pyþagóras til grísku ný- 
lendnanna í Suður-Ítalíu og settist að í Kró- 
tóna í Tarentum. Þar með nam heimspekin land 
í vestri. í Krótóna stofnaði Pyþagóras bræðra- 
lag, sem hafði það að markmiði að kanna lög- 
mál tilverunnar og lyfta manninum á hærra 
stig. Þessir menn lögðu stund á stjórnmál, 
stærðfræði, tónfræði og stjömufræði, og gerðu 
merkar uppgötvanir í öllum þessum fræðum. 


49 


4 



Auk þess lögðu þeir rækt við listir og listiðn- 
að. Siðfræði Pyþagórasar var undarlega lík 
siðfræði Búddismans: 1) Hann bannaði nem- 
endum sínum að neyta fæðu úr dýraríkinu. 2) 
Blóðfórnir voru stranglega förboðnar og for- 
dæmdar. 3) Hann kenndi, að eins og maður- 
inn sáði svo mundi hann og uppskera og að 
maðurinn væri háður hjóli endurfæðinga og 
fæddist oft inn í þennan heim áður en sálin 
næði fullkomnun. 4) Hann kenndi nemendum 
sínum að stunda réttlæti, vera sannorða og 
virða sannindi, vera trúa yfir því sem þeim 
var falið og sýna öllum mönnum góðvild. 5) 
Hann lagði sérstaka áherzlu á hugleiðslu og 
sjálfskönnun. Allt þetta á Pyþagóras sameig- 
inlegt Búddisma — og þar sem Pyþagóras og 
Búdda merkja næstum hið sama hallast sumir 
að því, að Pyþagóras hafi komizt í allnáin 
kynni við indversk fræði. Pyþagóras var næst- 
um jafnaldi’i Búdda. Lao Tze, sem merkir mjög 
hið sama og orðin Búdda og Pyþagóras, kemur 
fram í Kína skömmu síðar, og með svipaðar 
kenningar, og öld þeirra er einn af hátindun- 
um í andlegu lífi mannkynsins. Pyþagóras 
kvað það köllun sína að koma til „hins mikla 
leiks“ og kynnast öllu og vita það sem fram 

50 


C:o«;fíx> 



fer á sviðinu. Mundi ekki einmitt slíkum 
manni trúandi til að þekkja fortíðina og sína 
eigin samtíð, ekki aðeins hvað snertir trúar- 
hugmyndir læriföður síns Ferekydesar og 
launhelgar Apollos á Krít, heldur einnig heim- 
speki og vísindi fjarlægari staða, Egyptalands, 
Babyloníu og Indlands? 

Pyþagóras kenndi nemendum sínum að 
stjórna sjálfum sér til þess að þeir síðar yrðu 
hæfir til að hafa mannaforráð. Hann kenndi 
þeim dulræna lífsspeki og loks vísindi. Slíkur 
félagsskapur varð stjórnarvöldunum brátt 
þyrnir í augum, ekki sízt þar sem útbreiðsla 
hans var mjög ör. Auðugir alþýðuforingjar 
æstu lýðinn upp gegn þessum tortryggilegu og 
óvenjulegu mönnum og ofsóknir hófust gegn 
þeirn. Pyþagóras komst undan á flótta til 
Metapontum, þar sem hann lézt meðal læri- 
sveina sinna aldamótaárið 500 f. K. Félags- 
skapurinn var upprættur og þeir líflátnir sem 
til náðist. Sumum tókst þó að flýja land og 
komast undan til Grikklands, þar sem þeir 
i'æddu kenningar sínar við heimspekinga föð- 
urlands síns, einkum Sókrates, sem gei'ðist 
hinn nýi foringi þeirra. 

Hina dulrænu lífsspeki meistarans Pyþagor- 


51 



asar hefur efalaust verið erfitt að kenna. Hún 
byggist jafnan á innri reynslu og andlegri sýn 
sem opnast innan frá, en verður ekki lærð ut- 
an að. Þessi lífsspeki hefur varpað töfrum á 
persónu Pyþagórasar meðan hann lifði og 
sveipað hann helgiljóma eftir hans dag í vit- 
und lærisveinanna. En lífsspeki hans varð um 
leið háð skilningi þeirra og hugarflugi og hjá 
sumum ummyndaðist hún í kukl eitt og hind- 
urvitni. Fyrst þegar hún náði til Sókratesar 
og Platós, sem báðir höfðu náin kynni af sum- 
um beztu lærisveinum Pyþagórasar, hitti hún 
fyrir skyldar sálir, þar sem hún féll í góðan 
jarðveg og bar ríkulegan ávöxt. 

Vísindi Pyþagórasar aftur á móti kröfðust 
aðeins greindar og skynsemi af lærisveinum 
hans. Þau varð auðveldara að nema, varðveita 
og auka. Þess vegna báru þau er tímar liðu 
mestan ávöxt, og urðu höfuðviðfangsefni 
þeirra er síðar kenndu sig við nafn Pyþagór- 
asar. 

í heimspeki sinni heldur Pyþagóras áfium 
þar sem heimspekingarniríMiletos hætta.Hann 
tók sér fyrir hendur að kanna „andann í efn- 
inu‘, hvernig andinn stjórnar efninu og skap- 
ar hina lögbundnu skipan veraldarinnar, rétt 


C:py 


52 



hlutföll og samræmi milli allra hluta. Skylt 
er að geta þess, að hinir sömu söguritarar, 
sem fullyrða að heimspekingarnir í Miletos, 
þar á meðal Anaximander, lærifaðir Pyþagór- 
asar, hafi kennt að efnið væri upphaf tilver- 
unnar, halda einnig fram í samræmi við það, 
að kénning Pyþagórasar og Anaximanders séu 
hrein andstæða. — Það mundi og vera, ef 
Anaximander hefði nokkurn tíma kennt, að 
efnið væri upphaf tilverunnar. En einmitt það 
að Pyþagóras, lærisveinn Anaximanders, tel- 
ur það fráleitt, er enn ein stoð til viðbótar 
undir þá skoðun að heimspekingai'nir í Mile- 
tos hafi verið misskildir af fræðimönnunum, 
eins og fyrr er sagt. Það er því alls ekki lík- 
legt að hér sé um neinn þverbrest að ræða 
milli lærisveins og læriföður. Pyþagóras held- 
ur aðeins áfram þar sem Anaximander hættir, 
en á $ömu braut. Viðfangsefni Anaximanders 
var að skýra, hvernig hin sýnilega veröld skap- 
ast úr „hinu ótakmarkaða". Lausn hans var 
sú, að veröldin skapist í andstæðum. Pyþa- 
góras kennir einnig, að „hið ótakmarkaða“ sé 
upphaflegra en hið takmarkaða, og að hin ytri 
veröld sé frá því runnin. Hann er einnig sam- 
mála Anaximander um, að veröldin hafi skap- 

53 





azt í andstæðum. Hann tengir þá hugmynd 'í 
kerfi og telur upp tug höfuðandstæðna í til- 
verunni: 1) Hið ótakmarkaða og hið takmark- 
aða. 2) Hið staka og hið jafna. 3) Eining og 
fjöldi. 4) Hægri og vinstri. 5) Karlkyn og 
kvenkyn. 6) Kyrrstaða og hreyfing. 7) Beint 
og bogið. 8 ) ljós og myrkur. 9) Gott og illt. 
10) Ferhyrningur og þríhymingur. 

Hlutverk Pyþagorasar var að kanna sam- 
ræmi allra þessara andstæðna og lögmálin, 
sem því valda. Hann verður stærðfræðingur 
og dulspekingur jöfnum höndum. Stærðfræð- 
ingurinn mælir stærðir og hlutföll. Dulspek- 
ingurinn leitar hins algilda, hins rauða, leynda 
þráðar, sem tengir allt og samræmir. Hið al- 
gilda er ekki hin ytri veröld, — og þó er það 
í hinni ytri veröld og skapar hana. Pyþagóras 
leitaði að tákni, sem fæli í sér þennan anda 
að baki hlutanna og um leið hlutina sjálfa eins 
og hann skapar þá, og sem einnig mætti nota 
um samræmið milli hins skapaða innbyrðis, 
t. d. hlutfallið milli tóns og strengs. Táknið, 
sem Pyþagóras fann, var „talan“: Allt í tilver- 
unni eru „tölur‘‘, kenndi hann. Þetta er okkur 
óskiljanlegt, nema með því að vita hvað Pyþa- 

54 


Cw.ttxt 



góras á við með „tölu“. — Talan (1, 2, 3 o. s. 
frv.) er ákveðinn f jöldi eða stærð. Þess vegna 
er hún hið takmarkaða. Hið takmarkaða er 
mynd og eiginleiki hins ótakmarkaða. Þannig 
verður heimur okkar til. Samnefnari allra 
„talna‘‘ er sú heild, þar sem allar andstæður 
sameinast; hið ótakmarkaða; guðdómurinn; 
andinn. Frá þessum guðdómi eða allsherjar- 
anda eru „tölurnar“ komnar og hafa skapað 
hliðstæðu sína í veröld okkar. „Tölur“ Pyþa- 
górasar tákna því „sál hlutanna“. Þegar Plató 
síðar talar um, að allt í veröld okkar sé skuggi 
eða eftirlíking hins innri veruleika; „Frum- 
myndanna‘‘, þá er hann aðeins að útskýra 
þessa kenningu Pyþagórasar á ljósari og stór- 
brotnari hátt en nokkur þeirra lærisveina, sem 
gengið hafa í smiðju Pyþagórasar. 

Þannig liggja þræðirnir frá hugmyndum 
hinna fornu menningarþjóða til heimspeking- 
anna í Miletos, Pyþagóringa, Sókratesar og 
Platós í hinum vestræna heimi. En hvar hófst 
þá heimspekin ? Látuin þá lærðu deila um upp- 
haf hringsins! Veruleikinn á sér ekki upphaf, 
ekki heldur andinn eða neitt það, sem hans 
er. Hið tæra vatn hans sprettur fram á öllum 

55 





tíxnum úr hugardjúpum hinna miklu sjáenda. 
En þetta vatn verður þeim mun gruggugra 
eftir því sem það streymir lengur fram um 
urðir tungumálanna og fúamýrar hinnar 
fræðilegu skynsemi. 


56 


C:\ 



Xenófanes 

Heimspekingarnir Xenófanes, Parmenides 
og Zenó, eru kenndir við hina grísku nýlendu 
Elea á Suður-Ítalíu. 

Xenófanes er fœddur um 620 f. K. í Kólófón 
í Litlu-Asíu. Hann var farandskáld, örsnauður 
alla ævi. Hann barðist við Persa í æsku, flakk- 
aði sxðan um Grikkland og söng ljóð sín, og 
loks settist hann að í Elea, að því er margir 
telja. Sókrates var ákærður fyrir að trúa ekki 
á hina gömlu guði. Anaxagóras flæmdist í út- 
legð m. a. vegna sömu ákæru. En skáldið 
Xenófanes, sem fyrstur réðst gegn hinum 
gömlu guðum Hómers, varð hundrað ára. 
Xenófanes er ekki venjulegur heimspekingur, 
heldur innblásið skáld og spámaður, sem lítur 
upp í óravíddir himinsins og mælir fram: Allt 

57 


CrcyrtjHjcJ nwy;i 



þetta er guð, guð er einn, og hið eina er guð. 
Hvaðan kom tilveran? Hún kom frá sjálfri sér. 
Hún er eilíf og óumbreytanleg, án upphafs og 
enda. Og skáldið beinir geiri sínum gegn hin- 
um rétttrúuðu löndum sínum, sem skópu sér 
guð í sinni mynd. Skáldið segir: Heimskir 
menn hyggja, að guðirnir séu í mannsmynd 
bornir, klæðist þeirra klæðum og tali þeirra 
tungu. Ef uxarnir og ljóniíl hefðu hendur okk- 
ar og fingur, mundu einnig þau meitla og mála 
guðamyndir sínar í eigin líki. Xenófanes er 
eins og fyrr segir uppi fyrir daga Sókratesar. 
En í bók Platós, „R.íkið“, má m. a. sjá, hvaða 
spor kvæði Xenófanesar um hinn eina guð 
hafa skilið eftir, og hin miklu áhrif, sem þau 
hafa haft á Parmenides. 


58 


Cccy^nxJ 



Parmenides 


Einn þeirra, sem hlustuðu á ljóð Xenófanes- 
ar, var Parmenides í Elea, sem síðar átti eftir 
að færa þau í heimspekilegan búning. Kenn- 
ingar Xenófanesar eru þó ekki eina stoðin, sem 
heimspeki hans byggist á. Parmenides var 
lærisveinn Pyþagóringsins Ameinias og reisti 
altari til minningar um hann látinn. Parmeni- 
des var fæddur í Elea nokkru fyrir aldamótin 
500 f. K. Hann var borinn til auðs og valda, 
en kaus heldur að gera ferð sína á fund vizku- 
gyðjunnar og átti ekki afturkvæmt til hins 
veraldlega hégóma. Þessa líkingu notar Par- 
menides í kvæði um heimspeki sína: Heim- 
spekingurinn ekur vagni sínum með sóldísun- 
um út úr ríki næturinnar og inn í ríki dags- 
ins. Vizkugyðjan fagnar honum vel og tekur 

59 


C:< 



að skýra honum frá vegunum tveimur, vegi 
sannleikans og vegi blekkinganna. Og nú 
greinist kvseðið eins og vegirnir. Fyrri hluti 
þess fjallar um veg sannleikans, hinn síðari 
um veg blekkinganna. Með þessu vill Parmeni- 
des draga skarpa línu milli hughrifa og hugs- 
ana, sem b yggjast á skynfærunum (vegur 
blekkinganna), og hins raunverulega og 
sanna, sem Parmenides taldi að skilningur- 
inn gæti þekkt (vegur sannleikans). Tilveran 
í sínu rétta eðli birtist Parmenidesi sem alger 
mótsögn við þann heim, sem við skynjum, 
Skynjunin er takmörkuð, og okkur virðist allt 
hljóta að eiga sér upphaf og endi. Skilningur- 
inn, segir Parmenides, sýnir okkur, að tilver- 
an getur hvorki átt upphaf né endi. Þá, sem 
halda, að tilveran hafi byrjað, spyr, Parmeni- 
des: Kom hún frá því sem er, eða því, sem er 
ekki? — „Frá því, sem er‘‘, svöruðu flestir. Þá 
hefur tilveran komið frá tilverunni. Það er að- 
eins um framhald á tilverunni að ræða, en 
ekki upphaf. Tilveran hlýtur því að vera upp- 
hafslaus, — eilíf. Ef einhver svaraði: „Tilver- 
an kom frá því, sem ekki er“, anzaði Parmeni- 
des: Það sem ekki er, er ekki til! Geta allir 


60 



hlutir skapazt úr engu? Slíkt er óhugsandi, 
því að það getur ekkert skapazt úr engu. 

Skynfærin segja okkur, að allt sé breyting- 
um háð. Skilningurinn, segir Parmenides, sýn- 
ir okkur, að tilveran hlýtur að vera óumbreyt- 
anleg. Ef eitthvað, sem er, gæti breytzt eða 
liðið undir lok, hlyti það annað hvort að hverfa 
til „verunnar“ eða „ekki-verunnar“. Hyrfi það 
til verunnar, héldi það áfram að vera til og 
breytingin því engin. Að eitthvað, sem er, geti 
orðið að engu, er jafnóhugsandi og að eitt- 
hvað geti skapazt úr engu. 

Skynfærin segja okkur, að flest eða allt sé á 
hreyfingu. Skilningurinn, segir Parmenides, 
sýnir okkur, að tilveran hlýtur að standa kyrr 
og að hreyfing er óhugsandi: Án rúms getur 
engin hreyfing verið til, og öll hreyfing hlyti 
að fara fram í rúmi. Ef rúm er ekki til, getur 
því ekki verið um neina hreyfingu að ræða. 
En ef rúm er til, þá er það tilveran. Að segja, 
að eitthvað, sem er, hreyfist í tilverunni, er 
sama og að segja, að tilveran hreyfist í tilver- 
unni, sem þýðir, að tilveran stendur kyrr. 

Skynfærin sýna okkur tilveruna alla í brot- 
um. Skilningurinn, segir Parmenides, sýnir 


61 



okkur, að tilveran er ein órofa heild. Það getur 
ekki verið nein eyða eða tómarúm í tilver- 
unni, því að sú eyða hlyti annaðhvort að vera 
það, sem er, eða það, sem er ekki. Ef hún 
er til, þá er hún tilvera, og ekki er hægt að 
rjúfa tilveru með tilveru. Ef eyðan er ekki, 
hvemig getur þá það, sem eklci er til, rofið 
tilveruna ? 

Skynfærin sýna okkur heiminn í takmark- 
aðri mynd. Skilningurinn segir okkur, að til- 
veran sé ótakmarkanleg. Tilveran gæti ekki 
takrnarkazt af því, sem ekki er til, og að segja, 
að hún takmarkist af annarri eða þriðju tilver- 
unni, er ástæðulaus deiling á því, sem í eðli 
sínu er eitt. 

Loks kenndi Parmenides, að hugsunin og til- 
veran væri eitt, eins og eðlilegt er, þar sem 
hann gerir ráð fyrir, að hugsunin geti þekkt 
tilveruna. 

Af þessu, sem hér hefur verið sagt, er ljóst, 
að Parmenides er með þessu ekki að ræða 
hina venjulegu tilveru skynfæranna, heldur 
hina yfirskilvitlegu tilveru. Heimspeki hans er 
því ekki tómur orðhengilsháttur, eins og 
Bertrand Russell virðist álíta, heldur miklu 
fremur hin fyrsta alvarlega tilraun vestrænn- 

62 


C:cy* , ; r, :<» 



ar heimspeki til að greina milli hins sýnilega 
heims skynfæranna og hins „absoluta'* að baki 
hans. 

í síðari hluta kvæðis síns ræðir Parmenides 
um „veg skoðananna“, sem er heimsmynd 
skynfæranna. Er þar vun að ræða heimsmynd 
Pyþagóringa fyrst og fremst. En þar sem þessi 
heimsmynd byggist á skynjun, hefur hún lítið 
gildi fyrir Parmenides sjálfan. Hún er aðeins 
skoðun eða kenningar, en ekki sönn þekking, 
„hrævareldar, sem glampa um nótt*', en ekki 
ljós hins sanna veruleika. 

Plató lætur Sókrates ræða um heimspeki við 
Parmenides í Aþenu. Telja sumir, að Parmeni- 
des hafi komið til Aþenu skömmu eftir 450 f. 
K. öruggar heimildir eru ekki til um fund 
þessara manna, en áhrif Parmenidesar á 
Sókrates og platóniska heimspeki eru augljós 
og óafmáanleg: Kenning Pyþagóringa og heim- 
speki Parmenidesar eru grundvöllur hinnar 
hugrænu heimspeki Sókratesar og Platós og 
greiningar þeirra milli hins sýnilega heims og 
heims „Frummyndanna" að baki hans. 


63 


C:< 



Zenó 

Nánasti lærisveirm Parmenidesar í Elea var 
Zenó (uppi um 490—430 f. K.). Zenó kemur 
ekki fram með neina sjálfstæða heimspeki, en 
hann gerðist stríðsmaður heimspekiskólans í 
Elea, sem átti mjög í vök að verjast. Um fert- 
ugt virðist Zenó hafa haldið innreið sxna á 
Agóru stórtorgið í Aþenu, vígvöll heimspek- 
innar, í fylgd með meistara sínum. 

Ekki skildu Aþeningar þá mun hins yfirskil- 
vitlega og hins sýnilega, og Zenó varð brátt 
skotmark allra háðfugla borgarinnar fyrir þá 
kenningu, að tilveran stæði kyrr. En Zenó var 
stríðsmaður, og stríðsmenn berjast vegna 
íþróttarinnar til sigurs eða til falls. Tvennt 
var augljóst: Hann varð að heyja strxðið á 
þeirra eigin vígstöðvum, — halda sér við þá 

64 


C:p,r.;fí^ct ny 



sýnilegu og áþreifanlegu tilveru og byggja rök- 
semdaflækjur sxnar á grundvelli hennar. Hitt 
var honum ljóst, að ef hann átti að vinna þetta 
stríð og verða ekki undir x hávaða torgsins, 
varð hann að finna upp nýja bardagaaðferð. 
Og þá varð „dialektikin“ til. „Dialektikin“, sem 
líklegt er að Zenó hafi fundið upp á Agóru í 
viðureign sinni við Aþeninga, var ákveðin að- 
ferð í kappræðum. Þessi aðferð var fólgin í 
spurningum og svörum. Annar spurði og leiddi 
samræðurnar og jafnan að fyrir fram ákveðnu 
marki. Hinn varð að svara spurningunum eftir 
ákveðnum reglum. Haxin varð að svara í sem 
fæstum orðum, annaðhvort játandi eða neit- 
andi. Hann má ekki koma fram með neinar 
athugasemdir í svari sínu og ekki heldur gagn- 
rýna spurninguna né svara með gagnspurn- 
ingu. „Dialektikin'* átti fyrir h öndum langa 
sögu, og á bernskuskeiði sínu í Aþenu virðist 
hún brátt hafa orðið tízka, sem olli tímamót- 
um í framsetningu. Sófistarnir tileinkuðu sér 
hana og notuðu hana oft til að snúa hlutunum 
við með orðhengilshætti og hártogunum og 
láta hið ranga sýnast rétt. En Sókrates tileink- 
aði sér hana einnig og fannst hún hæfust til 
að skýra viðfangsefnið og leiða sannleikann í 


65 


5 



ljós. í öllum bókum Platós er þessi aðferð not- 
uð og ótal ritum öðrum eftir hans dag. 

Þessu nýja vopni beitti Zenó af leikni og 
harðfylgi, og hallaðist nú fremur á þá, sem 
haft höfðu heimspeki Parmenidesar að at- 
hlsegi. Zenó sýndi fram á ógöngur þeirra, sem 
héldu því fram, að tilveran væri ekki eitt, 
heldur margt: Ef tilveran er veröld marg- 
breytileikans, eins og hinir vísu borgarar í 
Aþenu halda, hlýtur hún þá ekki að vera sam- 
ansett úr mörgum einstökum hlutum? 

Ef nú tilveran er sett saman úr mörgum 
hlutum, þá er hægt að deila þessum hlutum 
óendanlega, þannig að hver hluti hennar verð- 
ur óendanlega lítill. Þótt allir þessir óendan- 
lega litlu hlutir séu lagðir saman, verður til- 
veran samt óendanlega lítil, vegna þess að þótt 
við margföldum hið óendanlega litla með hinu 
óendanlega marga, þá verður útkoman samt 
hin sama, óendanlega lxtið! En með þessu er 
ekki nema hálfsögð saga. Ef tilveran er deilan- 
leg og margbreytileg, hlýtur hún einnig að 
vera óendanlega stór, vegna þess að við hvem 
hluta hennar er alltaf hægt að bæta öðrum í 
það óendanlega. Þannig setti Zenó Aþeninga í 
vandræði með að skýra, hvernig sama tilveran 


66 



gæti verið óendanlega smá og óendanlega stór! 
Þetta .sannar, sagði Zenó, að tilveran er ódeil- 
anleg og ekki sett saman ur mörgum hlutum, 
heldur er hún eitt. 

Svipuð vandræði setti hann Aþeninga í með 
að skýra, hvernig hreyfing gæti átt sér stað 
rökfræðilega séð: ör er skotið að marki. 
Skynjunin segir okkur, að örin hreyfist. En 
leiðin frá boganum til marksins er samsett af 
óendanlega mörgum punktum, sem hafa ekk- 
ert rúmtak og standa kyrrir. Hvar sem er á 
leiðinni til marksins hvílir örin því á punkt- 
um, sem standa kyrrir, örin, sem hvílir á kyrr- 
stæðum punktum, hlýtur einnig að standa 
kyrr, þar er hreyfing hennar 0. Þótt óendan- 
lega mörg núll væru lögð saman (hinar ýmsu 
stöður örvarinnar frá boganum til marksins), 
yrði útkoman samt núll! — Þannig, segir Zenó, 
sýnir skilningurinn okkur, að örin getur ekki 
hreyfzt, að hreyfingin sé skynvilla. — Auðvit- 
að á nútíma stærðfræði auðvelt með að leið- 
rétta þetta og önnur dæmi Zenós um, að rök- 
fræðilega standi hlutirnir kyrrir. Hinu er 
ástæðulaust að gleyma, að upphaflega vísar 
þessi heimspeki hjá Parmenidesi, meistara 
Zenós, til hins yfirskilvitlega, tilverunnar eins 


67 



og hún er í hinu rétta eðli sínu, óháð blekk- 
ingu skyníæranna. Að beita nútíma stærðfræði 
til að sanna nokkuð eða afsanna um heim hins 
yfirskilvitlega er vísindalegur barnaskapur. 

Vafalaust er, að Sókrates hefur orðið fyrir 
miklum áhrifum frá Zenó. Líklegt er, að senn- 
ur Zenós á Agóru hafi styrkt Sókrates í þeirri 
trú, að stærðfræði og „náttúruvísindi‘‘ leysa 
ekki lífsgátuna. Það, sem Sókrates er látinn 
segja í Phaidon um eindina og stærðfræði, 
bendir ótvírætt til þess vandamáls, sem Zenó 
glímdi lengst við. Það, sem Sókrates lærir þó 
einkum af Zenó, var samræðulistin, „hin dia- 
lektiska aðferð“, sem áður er að vikið. — Og 
loks urðu endalok Zenós og Sókratesar lík. — 
Zenó fór aftur frá Aþenu til Elea. Það síðasta, 
sem Sókrates hefur frétt um þannan stríðs- 
mann orðsins, var, að hann hélt fræga vamar- 
ræðu gegn valdstjórninni í Elea, missti síðan 
tungu sína og var píndur til dauða. 


68 





Herakleitos 

Heimspekingarnir í Elea kenndu, að tilveran 
væri óumbreytanleg og hreyfing ekki til. Hin 
eðlilega andstæða þessarar heimspeki er að 
sýna fram á, að sú „vera“ (hér í merkingunni 
fyrirbrigði), sem á sér hvorki hreyfingu né 
neinar breytingar, sé sama og „ekki-veran“ (í 
merkingunni enginn hlútur, ekkert fyrir- 
brigði). Með öðrum orðum: „veran“ (sem 
óhreyfanlegur og óumbreytilegur veruleiki) sé 
ekki til, aðeins breytingin sjálf eða hreyfingin 
og andinn, sm henni stjórnar. Tilveran er eil- 
ífur straumur hinnar miklu elfu. 

Herakleitos boðaði þessa heimspeki snemma 
á 5. öldinni fyrir Krists burð. Hann var kom- 
inn af tignustu ættum Efesos og borinn til 
mannaforráða. En Herakleitos þessi var heim- 

69 


C:c,n;iixl 



spekingur, sem leit smáum augum á veraldar- 
prjálið. Hann hafnaði stöðu þjóðhöfðingjans 
og eftirlét völdin yngri bróður sínum: Hvað 
er auður og völd annað en töðumeis gripsins? 
Auðvitað munu asnarnir jafnan fremur vilja 
hey en gull! En Herakleitos Ieitaði gullsins 
þess gulls, er sálin safnar í hirzlur sínar og 
ekki verður frá manninum tekið, hvorki í lífi 
né dauða. Hinn andlega fjársjóð Herakleitos- 
ar er erfitt að kanna, og liggja til þess ýmsar 
orsakir: Til eru aðeins brot af ritsmíð hans um 
náttúruna. Og þó að þau séu að vísu allmörg, 
nægja þau tæplega til að sýna örugga mynd 
hinnar upphaflegu heimspeki hans. 

Auk þess talaði Herakleitos hinu trúarlega 
máli launhelganna og í spámannlegum líking- 
um eins og véfrétt. Hann skrifar greinilega 
ekki fyrir almúgann og eins og forðast að láta 
hann skilja sig. Þess vegna er hann af ráðn- 
um hug myrkur í máli. Líkast er því, sem 
hann tali til örfárra innvígðra heimspekinga, 
sem opinberaður hefur verið djúpstæður 
leyndardómur. Jafnvel fornöldin kallaði Hera- 
kleitos „hinn myrka'. — Diogenes Laertíus 
segir hann hafa með vilja hagrætt orðum sín- 
um þannig, að aðeins „hinir lærðu ' gætu skil- 


70 



ið. Þetta er rétt að hafa hugfast og trúa ekki 
að óathuguðu máli skýringum þeirra fræði- 
manna, sem segja, að Herakleitos hafi kennt, 
að tilveran væri eldur -— í efnafræðilegri 
merkingu. Greinilegt er, að Sókrates er að 
velta fyrir sér heimspeki Herakleitosar, þeg- 
ar hann í æsku sinni spyr, hvort það, sem við 
hugsum með, sé eldur. Það er rétt, að Hera- 
kleitos segir, að allt sé „eldur“ á ákveðnu stigi. 
En við hvað á „hinn myrki" heimspekingur? 

Eins og heimspekingarnir í Miletos kennir 
Herakleitos, að öll tilveran sé af einni rót og 
að þetta eina sé öll tilveran. Þetta eina kallar 
Herakleitos „eld“. Áður en lengra er haldið, 
er rétt að reyna að gera sér grein fyrir, úr 
hvaða jarðvegi þessi kenning Herakleitosar er 
vaxin, en miða ekki við sjónarmið og vísindi, 
sem fram komu eftir hans dag. 

Næsta nágrenni Herakleitosar í menningar- 
legu tilliti var Persía. Að vísu virðist Hera- 
kleitos hafa haft lítið dálæti á Persum og vís- 
aði t. d. heimboði Persakonungs á bug með 
fyrirlitningarorðum um hégóma hirðlífsins. En 
trú og lífsskoðun Persa hefur honum verið vel 
kunn. Og í Persíu trúðu menn á eldinn. Zara- 
þústra notaði eldinn sem tákn hins guðlega 


71 



anda, sem heiminn skapar. Herakleitos vissi, 
að „hinir lærðu“ notuðu eldinn til að tákna 
með tvennt: Loginn táknaði hinn sýnilega 
heim breytinganna. Orka eldsins táknaði hinn 
himneska eld: andann. Austan Persíu tekur 
Indland við. Það er alls ekki ósennilegt, að Hera- 
kleitos hafi haft spumir af kenningum Gaut- 
ama Búdda, sem heldur sínar fyrstu ræður 
eftír „uppljómun“ sína um svipað leyti og 
Herakleitos fæddist. 

í þessum ræðum sínum leggur Búdda 
áherzlu á fallvaltleikann og hina eilífu breyt- 
ingu allra hluta, og hann táknar þessa breyt- 
ingu með eldinum. Og þó að við förum austur 
að endimörkum hins forna menningarheims, 
Kína, þá hittum við einnig þar fyrir svipaða 
heimspeki og birtist á blöðum Herakleitosar: 
Á sama hátt og við kynnumst Sókratesi bezt 
í ritum Platós, eins kynnumst við bezt kenn- 
ingum Lao Tze í ritum mesta lærisveins hans, 
Chuangtzu, þó áð hann sé uppi nokkru síðar 
en meistari hans og Herakleitos. Chuangtzu 
og Herakleitos eru sammála um furðu margt: 
1) Þeir hafa svipaðar skoðanir um Logos og 
heimssamræmið. 2) Þeir kenna báðir, að skyn- 
færin geti ekki aflað hinnar sönnu þekkingar. 

72 


Cícy'jMíd 



Hvorugur efast þó um, að sönn þekking sé til 
og hægt sé að öðlast hana. 3) Þeir eru báðir 
sammála um, að tilveran sé öll andstæður, sem 
þó mynda einingu og heild. 4) Þeir kenna báð- 
ir, að tilveran sé af einni rót. Chuangtzu kallar 
, þetta eina „taó‘‘ — Herakleitos „eld“. Af þéssu 
öllu má fá nökkra hugmynd um, hvað „þeir 
lærðu“ á öld Herakleitosar hafa átt við með 
hinu heimspekilega hugtaki sínu „eldur“. 

Margir sagnfræðingar hafa haldið því fram, 
að Herakleitos hafi kennt, að tilveran væri 
eldur í efnafræðilegri merkingu eða — eins og 
vísindamaður okkar tíma mundi segja — súr- 
efni eða bruni. En hvernig getur „eldur“ Hera- 
kleitosar verið sama hugtak eða borið sömu 
eða jafnvel svipaða merkingu og það, sem nú 
á dögum er kallað bruni? Eldur, súrefni eða 
bruni er hjá okkur „fysiskt‘‘ hugtak. „Eldur“ 
í heimspeki Herakleitosar táknar ekki aðeins 
efnisheiminn, hjá honum táknar orðið einnig 
heimsandann, sem sagður er æðid mannlegum 
vitsmunum. „Eldur‘‘ táknar þannig einnig al- 
heimslega vitsmuni. „Eldur“ Herakleitosar er 
líka mannssálin. — Og Herakleitos notar þessi 
orð, sál og eldur, jöfnum höndum um hið 
sama. — Og eiginleikar mannssálarinnar eru 


73 



sagðir hugsun og vitsmunir. Þannig er hugs- 
un og vitsmunir einnig fólgið í hugtaki Hera- 
kleitosar, — „eldur“. Ljóst virðist af þessu, að 
ekkert er f jær sanni en að hugtak Herakleitos- 
ar „eldur“ sé hið sama og það, sem á okkar 
tíð er kallað eldur, súrefni eða bruni. 

Það, sem Herakleitos reynir að tákna með 
þessu eina orði, er efni, orka og andi — og 
um leið hin eilífa framvinda tilverunnar og 
afturhvarf, sköpun og eyðing. Þannig táknar 
eldurinn efnisheiminn, þar sem allt kemur og 
fer, vegna þess að hann er síkvikur og aldrei 
hinn sami. Eldurinn táknar heimsorkuna, 
vegna þess að hann veldur hreyfingunni. Hann 
táknar andann, vegna þess að andinn er orka 
og efni og um leið orsök þeirra. — Hinn „tor- 
skildi“ heimspekingur hefur rennt á gömlum 
miðum, þegar öllu er á botninn hvolft. Spá- 
maðurinn Herakleitos, sem talar máli véfrétt- 
ar, flytur enn hið forna orð: í upphafi var and- 
inn. Hann verður að orku og efni. Síðan snýr 
straumurinn við og leitar til upphafs síns. 

Ef þessu ljósi ér brugðið yfir kenningar 
Herakleitosar, er hægt að skýra margt, sem 
annars yrði myrkri hulið og hljómaði jafnvel 
sem hrein fjarstæða. Ég nefni sem dæmi setn- 


74 



ingar eins og: „Það er dauði sálarinnar að 
verða vatn‘‘. „Hin þurra sál er hin vitrasta 
og bezta‘‘. Við hvað getur heimspekingurinn 
átt? — I sambandi við „strauminn niður“ 
kennir Herakleitos, að „frumeldurinn“ Cand- 
inn) breytist í loft, loftið aftur í vatn og vatnið 
í jarðarefni. En jörðin (efnið), sem „eldurinn“ 
(andinn) skóp, felur í sér eldinn. Hann er að- 
eins drepinn í dróma í efninu. Þess vegna hefst 
aftur þróunin upp á við, sem á máli Hera- 
kleitosar er: jörð — vatn — loft — eldur. 
Greinilegt er, að hjá Herakleitosi er þróunin 
upp á við andleg þróun og þróun formsins, 
þannig að upp af jörðinni vex jurtaríkið. Upp 
af jurtaríkinu þróast dýrarxkið. Upp af dýra- 
ríkinu maðurinn. „Leiðin niður er hin sama 
og leiðin upp“. Þ. e. a. s. „eldur — loft — vatn 
— jörð er hliðstætt jörð — jurt — dýr — 
maður. 

Þróun, segir Herakleitos, er breyting frá 
„frjóanga vatnsins“ (air) til hins þurra lofts 
(eter). Eins og loft er bæði air og eter, eins 
er í manninum hin æðri og lægri náttúra. 
Stigið fyrir neðan loft er vatn. Stigið fyrir 
neðan mann og dýr er jurtaríkið. „Það er 
dauði sálarinnar að verða vatn‘‘. „Hin þurrasta 


75 



sál er hin vitrasta og bezta“. Á líkingamáli 
Herakleitosar þýðir þetta, að það sé dauði sál- 
arinnar að falla aftur á bak í þróuninni niður 
á stig jurtaríkisins, því að þar er aðeins um 
hópvitund að ræða, en ekki vitsmuni og hugs- 
un, sem eru einkenni sálarinnar. Það er tak- 
mark mannsins að hefja sig upp á stig „elds- 
ins“, sem Herakleitos kallar stundum einnig 
„heitt og þurrt loft“. Sá „eldur“, sem drepinn 
var í dróma jarðarinnar, á að leysast úr læð- 
ingi á ný í mannssálinni, og þar með er full- 
komnun náð, þegar sálin kemst heim til 
„frumeldsins‘‘, hins alheimslega anda, guðs. 

Skylt er að geta þess, að það, sem hér hefur 
verið sagt um kenningar Herakleitosar um 
„eldinn‘‘, er ósamhljóða áliti ýmsra hinna hæf- 
ustu fræðimanna. Þeir líta svo á, að Herakleit- 
os hafi átt við eld í hinni venjulegu efnafræði- 
legu merkingu okkar tíma. Að sjálfsögðu er 
hinum lærðu mönnum ljóst, að á öld Hera- 
kleitosar var ekki einu sinni til á grískri tungu 
neitt fræðilegt orð um efni, svo fjarlæg var 
„efnishyggjan“ á þeirri öld. Herakleitos er því 
í augum þessara fi'æðimanna, án þess að vita 
það sjálfur, aðeins barnalegur efnishyggjumað- 


C:py 


76 



ur, sem varði ævi sinni í að móta og boða 
kenningu, sem hann sjálfur skildi ekki! 

Herakleitos kennir, að tilveran sé óstöðv- 
andi straumur hinnar eilxfu elfu. En lygn er sá 
straumur ekki. Tilveran byltist áfram í lát- 
lausri baráttu andstæðra afla. Án baráttunn- 
ar og andstæðnanna yrði „veran“ „ekki-ver- 
an“. Andstæður fylgjast alls staðar að: Það 
er engin sköpun til án eyðingar. Það fæðist 
ekkert án þess að deyja um Ieið. Ekkert deyr 
án þess að fæðast. Kyrrstaðan væri dauði, en 
lxfið er barátta. Baráttan er upphaf alls. And- 
stæðurnar, sem baráttunni valda, eru ekki að- 
eins óaðskiljanlegar, heldur breytast þær bein- 
línis hvor í aðra, t. d. líf í dauða og dauði í 
líf. Fróðlegt er að bera þessa kenningu Hera- 
kleitosar um andstæðurnar saman við kenn- 
ingar hans um „eldinn“: Allt breytist í and- 
stæðu sína. Andstæða efnisins er að sjálfsögðu 
andinn. Og þessa andstæðu efnisins kallar 
Herakleitos „eld‘‘. „Eldurinn‘‘ (sem samkvæmt 
þessari kenningu xxm andstæðurnar getrn* ekki 
þýtt annað en það, sem við köllum anda) 
breytist í andstæðu sína jörð (efni) og jörð 
aftur í andstæðu sxna „eld“. Ef „eldur“ á máli 


77 



Herakleitosar þýddi efni, þá hlyti efni að 
breytast í efni, en það er brot á kenningu hans 
um andstæðurnar. 

Ef aftur á móti „eldur" er notaður sem tákn 
andans, þá er þetta allt augljóslega í fyllsta 
samræmi hvað við annað og hugsað niður í 
kjölinn, og einmitt það er einkenni heimspek- 
ings. Af þessu sést, svo að varla er um að vill- 
ast, að Herakleitos setur „eldinn" fram sem 
höfuð-andstæðu jarðefnisins. Hugtak hans 
„eldur" er því eins langt frá jarðarefninu eins 
og framast er hægt. Grundvallarhugtak Hera- 
kleitosar getur því tæplega verið annað en 
andinn. Og það er einmitt þessi alheimslegi 
andi allrar sköpunar, sem Herakleitos kallar 
logos. Hann einn stendur stöðugur í veröld 
hverfulleikans. Hann er vitið í og að baki til- 
verunnar, sem stjórnar öllu gegnum allt með 
óhagganlegum lögmálum sxnum. Ef þessu væri 
ekki þannig farið, mundi hreyfingin leiða til 
óskapnaðar. En vegna þess að hreyfingunni er 
stjórnað af alheimslegum vitsmunum, logos, 
ríkir í þess stað heimssamræmi, jafnvægi og 
fegurð. Sál mannsins er neisti þessa heimsanda 
og getur aðeins lifað vegna tengsla sinna við 
þessa uppsprettu sína og alls lxfs. 

78 





Herakleitos hefur haft mikil áhrif á vest- 
ræna hugsun eftir sinn dag. Hann lézt um 
svipað leyti og Sókrates fæddist, en áhrif hans 
á Sókrates og Plató eru auðsæ: 1) Þegar 
Sókrates í Phaidon ræðir um, að sálin sé 
ódauðleg, notar hann m. a. kenningar Hera- 
kleitosar um, að andstæðurnar hverfi hvör í 
aðra, því til sönnunar: Lífið breytist í andstæðu 
sína, dauðann. Eins hlýtur dauðinn að hverfa 
til andstæðu sinnar, lífsins. 2) Sókrates og 
Plató eru sammála um, að veröld skynjunar- 
innar sé háð sífelldum breytingum. Hins veg- 
ar eru þeir sammála Parmenidesi um að heimur 
Frummyndanna sé óumbreytanlegur. Þess 
vegna deila þeir á suma lærisveina Herakleit- 
osar, sem drógu þá ályktun af kenningu hans 
um hina eilífu breytingu tilverunnar, að sönn 
þekking sé óhugsandi. 3) Hjá Herakleitosi 
kemur orðið logos fyrst fram í grísku og merk- 
ir hjá honum: guðlegur sköpunarmáttur og 
vizka. Frá honum berst logos-hugtakið til 
Sókratesar og Platós, og í heimspeki þeirra hef- 
ur það svipaða merkingu: Guðdómurinn, sem 
stendur að baki hins margbreytilega, en sam- 
ræmda heims. 4) Loks er Plató greinilega á 
sömu braut og Herakleitos, þegar hann í Phai- 


79 



don lýsir því, hvernig breytni manna í lífinu 
og öflun menntunar ráði heimkynnum manna 
annars heims. Herakleitos, sem jafnan virðist 
hafa staðið á sama \im, hvort menn skildu 
hann eða ekki, segir hið sama á sinn stutta og 
spámannlega hátt: „Eðli manns eru örlög 
hans‘‘. 


80 



Empedokles 

Þegar Sókrates í „Phaidon“ spyr sjálfan sig, 
hvort við hugsum með blóðinu, þá er þar á 
ferðinni kenning heimspekingsins Empedo- 
klesar, þess er stofnaði læknaskólann á Sikil- 
ey. Að sjálfsögðu hefur Empedokles viðrað 
kenningar sínar á Agóru, stórtorgi Aþenu, á 
ferðum símnn milli ftalíu og Austurlanda, þar 
sem hann er sagður hafa numið læknislist 
sína: Þar var hann einnig sagður hafa lært að 
segja fyrir óorðna hluti og gera kraftaverk. 

Empedokles var frá Girgenti (sem þá nefnd- 
ist Agrigentum) á suðurströnd Sikileyjar og 
var uppi um miðja fimmtu öld fyrir Krists 
burð (um 490—430). Hann var manna mælsk- 
astur og tók mikinn þátt í stjómmálum, en 
hafnaði þjóðhöfðingjatigninni eins og Hera- 
kleitos. Hann var í senn læknir, spámaður og 

81 8 


C:< 



skáld. — „Þúsundiroar koma til mín“, segir 
hann í kvæðabálki sínum um veröldina, „og 
biðja mig að vísa sér veg til frelsunar. Þær 
koma til að leita hjá mér frétta um hið 
ókomna, og enn aðrir biðja mig um máttugt 
orð til að kveða niður þrálátan sjúkdóm“. 
Empedokles var rekinn í útlegð á gamals aldri 
og lézt á Pelópseyjum á Grikklandi. Þjóðsag- 
an og þýzka skáldið Hölderlin láta hann þó 
hverfa niður í gíg Etnu. önnur saga segir hann 
hafa orðið uppnuminn. í vitund fólks var 
Empedokles spámaður og ólíkur dauðlegum 
mönnum. 

Hinn víðförli heimspekingur Empedokles 
reynir að sætta þau sjónarmið, sem hann hef- 
ur kynnzt heima fyrir (Pyþagóringar og heim- 
spekingarnir í Elea), og þau, sem hann kynnt- 
ist á ferðum sínum austur. Hann er Hera- 
kleitosi sammála um tilveru hreyfingarinnar 
og breytinganna. En hann er einnig sammála 
Parmenidesi um, að í innsta eðli sínu sé til- 
veran óumbreytanleg og eilíf. Þetta varð einn- 
ig niðurstaða Sókratesar og Platós. Enginn 
hlutur, segir Empedokles, á sér algert upphaf 
eða algeran endi. Þegar eitthvað nýtt kemur 
fram á sjónarsviðið, þá er það aðeins ný 


82 



„blanda“ þess, sem alltaf hefur verið til. Dauði 
er á sama hátt „upplausn‘‘, en ekki eyðing. 
Það, sem aldrei verður til og aldrei eyðist, eru 
frumrætur tilverunnar. Þessar rætur eru fjór- 
ar: Eldur, loft, vatn og jörð (höfuðskepnurn- 
ar). En þetta er í raun og veru ekki hið síð- 
asta orð Empedoklesar. Höfuðskepnurnar eru 
í raun og veru aðeins kraftbirting æðri mátt- 
ar, sem er „frumefm' allra „frumefna". Þenn- 
an æðsta mátt (sem er óefnislegur) táknar 
Empedokles með guðl ástarinnar. 

Og það er einmitt þessi máttur, ástin, og 
andstæða hennar, hatur, sem setur höfuð- 
skepnurnar á hreyfingu og lætur „frumefnin" 
blandast og leysast sundur. í upphafi ríkti ást- 
in ein. Allt var sameinað í eitt. Þá birtist 
skyndilega ranghverfa ástarinnar, hatrið (öfl 
sundrungarinnar). Baráttan hófst, og efnið tók 
að greinast sundur. Þeir tímar koma, að öfl 
sundrungarinnar greina allt sundur til fulls. 
Öll samsett gervi líða þá undir lok. En þá snýr 
straumurinn við. Ástin tekur að sameina á ný 
og verður loks einráð um skeið. Þannig er hin 
eilífa hringrás tilverunnar, að áliti hins mikla 
læknis Empedoklesar, knúin áfram af æðaslög- 
um ástar og haturs. 

83 





Empedokles kennir, að sálin jsé komin frá 
heimssálinni, og táknar hana með eldi eins 
og Herakleitos. En hvernig stendur þá á því, 
að Empedokles er sagður kenna, að við hugs- 
um með blóðinu? Empedokles trúir á og boð- 
ar kenninguna um endurholdgun og fortilveru 
sálarinnar. Ef Empedokles hefur kennt, að 
menn hugsi með blóðinu, en boðar um leið 
fortilveru og líf eftir dauðann, hljóta menn 
að spyrja: Með hverju hugsar sálin, áður en 
hún kom í líkamann og blóðið? Og með hverju 
hugsar hinn framliðni, eftir að blóð hans er 
runnið? Af þessu einu er greinilegt, að kenn- 
ing Empedoklesar er ekki rakin nema til hálfs, 
þegar sagt er, að hann hafi kennt, að menn 
hugsi með blóðinu. Ýmsir fræðimenn hafa 
haldið því fram, að Empedokles hafi aldrei 
hugsað út í þessa augljósu mótsögn, aðeins 
ruglað saman andstæðum kenningum. Þessi 
víðförli og gáfaði heimspekingur hefði þá 
furðu lítið lært á ferðum sínum og kunnings- 
skap við þá menn og þau fræði, sem mótuðu 
hina fyrstu miklu menningaröld í sögu mann- 
eskjunnar, 5. öldina fyrir Krists burð. — Það, 
sem veldur því, að um þverbrest virðist vera 
að ræða í kenningum læknisins og heimspek- 


84 



ingsins Empedoklesar um sálina og hugsun- 
ina, er það, að hann gerir ekki ráð fyrir, að 
maðurinnhafi eina „sál“, heldur tvær „sálir‘‘. 
önnur er guðlegrar ættar og eilíf, lifir og hugs- 
ar fyrir og eftir jarðlífið. Þá sál táknar Empe- 
dokles með eldi. Hin sálin er hvatameðvitund- 
in eða dýrsálin, arfur hinnar járðnesku þróun- 
ar, eðlisávísun, hvatir og kenndir og þær hugs- 
anir, sem allt þetta vekur. Þessi sál er okkur 
í blóð borin. Læknirinn Empedokles hafði 
komizt að þeirri niðurstöðu, að hvatir og 
kenndir dýrsálarinnar (hungur og þorsti, ótti 
og reiði o. s. frv.) ættu sér líffræðilega orsök. 
Og í blóðinu blönduðust öll þau efni, sem voru 
hin líffræðilega orsök hvata, tilfinninga og 
hugsana (dýrsálarinnar). Og blóðið var einnig 
farvegur þeirra og bar þau um allan líkam- 
ann: Þess vegna kenndi Empedokles, að „við 
hugsuðum með blóðinu“, en sú hugsun var 
bundin við hvatavitundina. Þetta var niður- 
staða mikils læknis og heimspekings, og það 
er ekki hans sök, þó að ýmsir fræðimenn síð- 
ari tíma hafi ekki skilið þann greinarmun, 
sem hann gerði á hinni líffærafræðilegu „sál‘‘ 
mannsins og þeirri, sem er guðlegrar ættar 
og eilíf. 


85 



Maðurinn getur ekki skilið neitt, nema í 
honum sjálfum sé einhver hliðstæða þess. 
Maðurinn skilur veröldina, vegna þess að 
hann er veröldin. Jörðin og fortíð lífsins á 
jörðinni er honum í blóð borin. Þessi arfur 
felst í dýrsálinni, og vegna þess að í henni 
eru hliðstæður jarðarinnar og Ixfsins á jörð- 
inni, getum við skynjað og skilið þetta tvennt. 
Hin ódauðlega sál mannsins skynjar aftur hina 
andlegu heima, vegna þess að hún er, eins og 
fyrr segir, af guðlegum og andlegum uppruna. 
Þess vegna á maðurinn einnig þegnrétt í hinni 
æðri tilveru. 


86 





Anaxagóras 

Þannig kenndi Empedokles, og a. m. k. An- 
axagóras hlustaði. Almennt er talið, að Anaxa- 
góras hafi komið til Aþenu um 460 og verið 
þar í 30 ár. Þá hefði Sókrates átt að standa 
á fertugu. I Phaidon er farið fleiri orðum um 
Anaxagóras en aðra heimspekinga. Samt getur 
Plató þess hvergi, að Sókrates og Anaxagóras 
hafi þekkzt. Gæti þetta bent til, að þetta tíma- 
tal í sambandi við Anaxagóras sé rangt og að 
hann hafi verið fyrr á ferðinni, eins og próf. 
Taylor telur. 

Anaxagóras var frá Klazmanai í Litlu-Asíu. 
Hann var af auðugri og valdamikilli ætt, en 
varð eins og Sókrates fátækur vegna fræða 
sinna. „Heimspekinni“, segir Anaxagóras, „á 
ég að þakka veraldlega örbirgð mína og auð- 

87 





legð sálar minnar". Eins og Sókrates var 
Anaxagóras ákærður vegna heimspeki sinnar 
og vegna afstöðu sinnar til stjórnmála. Dauða- 
dómur beið hans. En Anaxagóras, sem kennt 
hafði Periklesi, Euripidesi og Prótagórasi 
mælskulist og lífsspeki, bjargaði sér á flótta 
til Lampsakos, þar sem hann lézt um svipað 
leyti og Empedokles í útlegð sinni á Pelóps- 
eyjum. Anaxagóras var Empedoklesi sammála 
um, að alger breyting væri ekki til. Hins veg- 
ar var hann andvígur kenningum hans um 
„frumefnin'' fjögur. í fyrsta lagi, sagði Anaxa- 
góras, eru þessar höfuðskepnur alls ekki frum- 
efni, heldur er hver þeirra samansett úr mörg- 
um efnum. Frumefnin eru þess vegna ekki 
fjögur. Þau eru meira að segja óendanlega 
mörg og öll jafnupprunaleg. Eitt getur ekki 
orðið að öðru, og þess vegna er ekki til neitt 
eitt frumefni, sem allt annað efni er komið 
frá. Frumefnin voru í upphafi ei’ns og fræ, 
óendanlega mörg og smá, og eðli þeirra og 
magn var óumbreytanlegt. Þá var efnið hreyf- 
ingarlaust og án anda. Það, sem veldur þvx, 
að efnið komst á hreyfingu og tók að skipast 
saman og greinast í sundur eftir ákveðnum 
lögmálum, er andinn. 

88 


C:cy**;r 



Áður en heimurinn var skapaður, voru 
„fræ“ hinna óendanlega mörgu frumefna efnis- 
heimsins ein órofa heild og eitt var blandað 
öllu. Allt var þá allt. Þá var andinn fráskil- 
inn þessum óskapnaði og dauða efnisins og 
lifði sínu sjálfstæða lífi. En loks hófst innrás 
hans í efnisheiminn og setti hann á hreyfingu. 
Þessi hreyfing var hvirfilhreyfing, sem breidd- 
ist út í sífellt stærri og stærri hringum. Við 
þessa hreyfingu greindust efnin og heimur- 
inn varð til. Andinn er í þessu efni og stjórn- 
ar því, en er þó óháður því og sjálfstæður. 
Andinn er í öllu lífi jafnt. Að maðurinn hefur 
t. d. meira „vit“ en jurtin eða dýrið, byggist 
eingöngu á mismunandi þroskastigi líffæranna. 
Andinn er fullkominn og getur ekki þróazt. 
Þróun er það, að hann smíðar sér sífellt full- 
komnari tæki. Eftir því sem líffærin verða 
fullkomnari, eftir því getur andinn birzt á 
hærra stigi eða í ríkari mæli. Þannig er and- 
inn alltaf hinn sami, en farvegur hans mis- 
jafnlega þröngur. 

Sókrates og Plató eru á sama máli og An- 
axagóras um, að andinn sé orsök veraldarinn- 
ar og að hún stjómist af andanum. Gagnrýni 
Sókratesar á heimspeki Anaxagórasar er því 

89 





ekki beint gegn þeirri kenningu í sjálfu sér, 
heldur framsetningu hennar og ófullnægjandi 
skýringum á, hvernig andinn setur efnið á 
hreyfingu og leiðir allt til bezta vegar. „Þeg- 
ar ég leitaði nánari skýringar*', segir Sókrates, 
„komst ég að raun um, að heimspékingurinn 
hætti að tala um hugann eða hinn stjórnandi 
anda og fór í þess stað að ræða um loft, eter, 
vatn og önnur óskyld efni“. — Anaxagóras 
hliðrar sér hjá að ræða til hlítar, hvar and- 
inn var „í upphafi“ utan efnisheimsins og 
áhrifalaus. Kyrrstaða og aldeyða efnisins er 
háð því skilyrði, að andinn sé áhrifalaus og 
efnið óháð andanum. 


90 


C:cy.;i 



Demokritos 


Demókritos er sagður höfundur atómkenn- 
ingarinnar og efnishyggjunnar. 

Hann er áratug yngri en Sókrates, fæddur 
460. f. Kr. Hann var af ríkustu ætt verzlunar- 
borgarinnar Abderu. Sjálfur Xerxes konungur 
gisti í húsi foreldra hans, þegar hann var þar 
á ferð. Að launum er hann sagður hafa skilið 
eftir austurlenzka spekinga til að annast 
menntun sveinsins. 

En það komu fleiri framandi heimspeking- 
ar til Abderu. Einn þeirra var Leukippos. Hann 
var sagður frá þeirri frægu Miletos í Litlu- 
Asíu. I Abderu stofnaði hann heimspekiskóla, 
og kenningar hans voru skráðar og skýrðar af 
frægasta nemanda hans, Demokritosi. Demo- 
kritos varð manna víðförlastur, en á Agóru 

91 


Crty.-fíxt na 



virðist kenning hans ekki hafa vakið verulega 
athygli. Bækur skrifaði hann margar, en varð- 
veitzt hafa brot ein. 

Demokritos er sammála Empedoklesi og 
Anaxagórasi um, að tilveran sé byggð upp af 
frumeindum — atómum. Þessi atóm eru óend- 
anlega mörg og misínunandi að þyngd og lög- 
un. Þau eru, eins og nafnið bendir til, ódeilan- 
leg og verða ekki klofin í smærri efnisagnir. 
Nú getur atóm ekki verið til, nema það sé að- 
greint frá öðrum atómum með tómi. Án þessa 
tóms gætu atómin ekki heldur hreyfzt úr stað. 

Tómið hlýtur því að vera til. Þetta tóm í 
heimspeki Demokritosar er þó ekki sama og 
„ekki-veran“ í heimspeki Parmenidesar. í aug- 
um Demokritosar er tómið veruleiki engu síð- 
ur en atómið og þess vegna hvort tveggja 
„veran“. Hreyfing er, að áliti Demókritosar, 
aðeins eiginleiki atómsins sjálfs, en er ekki 
vakin af utanaðkomandi afli, eins og Empedo- 
kles áleit. Þess vegna hreyfist veröldin af 
sjálfu sér eftir ósjálfráðum lögmálum. 

Sálin er gerð úr eldlegum atómum, sem eru 
dreifð um allan líkamann. Þessi sálaratóm eru 
raunar í allri náttúrunni. 

Heimspeki Demokristosar hefur verið túlkuð 

92 





á ýmsan hátt, enda vafalaust margir straum- 
ar um hann leikið. Algengast er að teljá hann 
höfund atómkenningarinnar og jafnvel efnis- 
hyggjunnar. Hvort tveggja er þó aðeins vafa- 
söm „skólaspeki' 4 . 

Þungamiðja Vaisesika-heimspekinnar ind- 
versku (frá 6. öld f. Kr.) er einmitt „atóm- 
kenningin“. Hún var vel þekkt í Miletos, og 
þaðan kom Leukippos til Abderu og kenndi 
Demokritosi. Anaxagóras og Empedokles boð- 
uðu hana raunar báðir, þó að Demokritos 
greini á við þá um ýms atriði. Og loks þekktu 
Pyþagóringar hana fyrir dag Demokritosar og 
viðurkenna tómið, sem þeir kölluðu „apeiron“. 
Plató gengur fram hjá atómkenningunni, þar 
sem „atóm“ hans eru „frummyndir“. Að Plató 
hafi hvergi fengið nasasjón af atómkenning- 
unni, eins og prófessor Burnet telur, er naésta 
ósennilegt. 

Það er einnig vafasamt að kalla Demokritos 
höfund efnishyggjunnar. Það er jafnvel líklegt, 
að „atóm“ Demokritosar séu, þegar heimspeki 
hans er skoðuð niður í kjölinn, fremur and- 
legs eðlis en efnislegs. Aristóteles segir: „Leu- 
kippos og Demokritos gera alla hluti að „töl- 
um‘‘ („tölur“ á máli Pyþagóringa merkja 

93 





frumhugmyndir) Iíka (þ. e. a. s. eins og Pyþa- 
góringar) og láta alla hluti eiga rætur sínar 
að rekja til hugmynda“. Ef Plató, lærifaðir 
Aristótelesar, hefur skilið þetta á sama hátt, 
þá er þögn hans um „atómkenninguna" eðlileg. 
Hún félli þá af sjálfu sér inn í kenningu Platós 
og Sókratesar um frumhugmyndirnar. Sú 
efnislega atómkenning, sem Vesturlönd trúðu 
á frá Dalton og fram á miðja 20. öld, kemur 
því í raun og veru ekki fram í heimi hinnar 
fornu heimspeki. Hún byggist öll á öðrum 
grunni. 

Plató og Sókrates eru sammála Demokritosi 
um, að tilverán sé margbreytileg, þar sem um 
margar frumhugmyndir er að ræða, eins og 
talað er um margar mismunandi frumeind- 
ir hjá Demokritosi. En þeir samþykkja þó um 
leið einingu Parmenidesar, þar sem þeir álíta 
allar þessar frumhugmyndir sameinast í einni, 
guðdómihum, eins og hugsanir guðs í huga 
hans. 



Prótagóras 

Eftir allt það, sem sagt hafði verið um al- 
veruna, fór sumum mönnum að finnast rétt 
að skipta um umræðuefni. Prótagóras frá 
Abderu og Sókrates sneru þess vegna frá 
heimsgátunni og reyndu í þess stað að ráða 
gátu mannsins og kanna djúp hans og tak- 
markanir. Prótagóras kenndi fyrir fé og varð 
fyrstur Sófista. Sjálfur var hann þó alvarleg- 
ur og heiðarlegur í heimspeki sinni. Trúleysi 
fylgjenda hans á lög, rétt og sannindi var ekki 
að finna hjá honum sjálfum, þó að kenning 
hans leiddi til þess. Sófistarnir létu „hið hag- 
nýta‘‘ ráða gerðum sínum og sögðu og gerðu 
það eitt,. sem. þeim kom að gagni. En maður 
eins og Prótagóras, sem var ofsóttur og hrak- 
inn í útlegð vegna óvinsælla skoðana, getur 

95 





ekki verið trúlaus á, að eitt sé öðru réttara. 
Slíkur maður miðar ekki kenningar sínar ein- 
göngu við gróðavon. 

Almennt er talið, að Prótagóras hafi verið 
dæmdur fyrir skoðanir sínar og bækur hans 
brenndar opinberlega á Agóru 411 f. Kr. Rök 
próf. Burnets fyrir því, að þessi saga fái varla 
staðizt vegna þess, hve útbreidd rit hans voru 
eftir hans dag, eru ekki sannfærandi. Próta- 
góras var jafnfrægur á Sikiley og Ítalíu eins 
og í Aþenu. Bókabruni í Aþenu hefði ekki náð 
nema til nokkurs hluta af „upplaginu“. Og 
það, að bók er brennd, eykur aðeins löngun 
manna til að kynnast henni og eignast hana. 
Ástæðan fyrir dómnum og bókabrunanum 
var talin bók Prótagórasar um guðina, sem 
hófst á orðunum: „Ég get ekki verið viss um, 
hvort guðirnir eru til eða ekki eða hverju þeir 
líkjast. Þar er margt, sem stendur í vegi fyrir 
öruggri þekkingu, því að málið er myrkri hul- 
ið og ævi manna er stutt“. 

Þessi bók var lesin upp í húsi skáldsins 
Euripidesar, en þeir voru nánir vinir. — Próta- 
góras var hrakinn frá Aþenu og fórst með 
skipi sínu á leið til Sikileyjar. 

Parmenides og Herakleitos höfðu kennt 


96 



Prótagórasi, að skynfærin hafi ekki reynslu 
nema fyrir hinu hverfula og stundlega. Þau 
fræði ekki um nein óhagganleg sánnindi né 
algilda þekkingu. Og skynsemin, segir Próta- 
góras, er ekki nema fóstur skynfæranna. Mað- 
urinn þekkir því ekki nema fyrirbrigði, það 
sem hann sér, og þessi fyrirbrigði eru í sjálf- 
um sér jafnsönn eða ósönn. Maðurinn er því 
mælikvarði allra hluta. Algild þekking er ekki 
til. Sannindin verða jafnmargvísleg og ein- 
staklingarnir. Lærisveinar Prótagórasar, Sóf- 
istarnir, botnuðu hina hálfkveðnu vísu: Allar 
skoðanir manna eru jafnsannar, en sumar eru 
gróðavænlegri en aðrar. Þeir sneru sér eink- 
um að mælskulist og stjórnmálum, en Sókra- 
tes leitaði í aðra átt — að sál sinni og hinu 
algilda og óforgengilega. 

Sókrates og Plató eru sammála Prótagórasi 
og öðrum Sófistum um, að ef þekking byggist 
aðeins á skynjun skynfæranna, þá er óhugs- 
andi, að maðurinn geti öðlazt sanna þekkingu. 

Þess vegna leitaði Sókrates með félögum sín- 
um á dýpri mið, að innsta kjarna mannsins, 
sem þekkti hinn innri veruleika, — hið algilda. 


97 





